OURANI TAKATIFU 


Swahili Quran Translation 
Juzuu - ONE (Alif Lam Mym) 

by 

Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsy 










SURATUL FATIHA* 


Imeilwa kwa jina tukulu hili kwa ajili ya mnasaba wake na muwalaka wake kwani lamko 
la “Fatiha” katika Kiarabu maana yake ni chanzo (mwanzo) cha kila kitu kile — kikiwa 
maneno au kitendo. Basi hii Suratul Fatiha ndiyo dibaji na ndio utangulizi wa Qurani. 

Wakati wa Kuteremka Kwake: 

lmetercmka Sura hii mwanzo wa kuja Utume. Na hii ndiyo Sura ya awali kuteremka 
kamili. Kabla yake ziliteremka Aya Aya tu zilizomo katika Sura ya lqraa na Suratul Mud- 
daththir na Suratul Muzzammii. 

Yaliyo Ndani Yake: 

Hii ni dua Mwenyezi Mungu anamwamrisha kuomba kila anayeanza kujifundisha 
kukijua kitabu chake. Muradi Wake ajikurubishe mtu kwa Mwenyezi Mungu kwa dua hii kabla 
ya kukianza kukisoma hiki kitabu chake; ikiwa kweli anataka kupata faida ndani yake. 

Na ni tabia ya Binadamu kuwa haombi ila kile kinachotakiwa na moyo wake; wala 
hamwombi ila yule ambayc ana hakika kuwa kitu hicho kiko mikononi mwake. Imekuwa hapa 
Mwenyezi Mungu anamfundisha mwanaadamu — kwa dua hii anayoisoma mwanzo wa kitabu 
chake — kuwa akikisoma kitabu hiki akisome kwa nia ya kutaka aongozwe njia iliyonyoka, 
aongolewe vizuri aongoke. Na ajue kuwa msingi wa kujulia atakayoyajua ni Mwenyezi Mungu. 
Basi aanze kusoma kitabu hiki kwa kumwomba Mwenyezi Mungu Uongofu na Hidaya. 

Ukifahamu haya utaona kuwa hii Suratul Fatiha si utangulizi khasa wala dibaji ya 
Qurani, kama zile dibaji za vitabu vyengine. Lakini baina yake hii Fatiha na Qurani yote nzima 
ni kama dua na jawabu. Hii Fatiha ni dua inayotokana na mja kumwomba Mola wake, na 
Qurani nzima ni Jawabu ya Mola kumjibu mja Wake. Yeye kamwambia Mwenyezi Mungu 
“Niongowe”; na Mwenyezi Mungu kamwambia “Huu Uwongofu wako, ufuate.” Basi nalufuate 
kila kilichomo ndani ya hii Qurani ili tuwe tumckwisha kuongoka kama tulivyoomba 
luongolewe. 


Qurani lukufu. kwa ajili ya kusuhilishwa. imcgawanywa mufungu Ihaluthnii. ambayo karibu yaiiafaiuuui 
urcfu wakc. Kila fungu huiiwa “Juzuu. Kaiika Qurani ziko Sura 1 14. kila Sura ilipcwa jina na kuwekwa mahali ilipo 
na mwenycwe Miumc s.a.w. Sura ni fuugu la mancno lcuyc mwanzo na mwisho. Suru ziko kubwa nu ndogo. Na 
uchache wa iliyo ndogo kabisa ni kukusanya Aya tatu. Jina la Sura ghalibu hufuwaia kitu au jambo lililoiajwa ndani 
yake: kama Suratut-Baqarah (Sura ya Ng ombe); imeilwa kwa jina hili kwa sababu ya kuiajwa kisa cha ngombe wa 
Bani Israil ndani yake. 

Sura hu iua mujina mengi. /.aidi iiujulikaiu kwa jiiui la Fatihalul - Kitab (Mwan/o wa Kiiabu — yuutii 
Quraui). Na huiiwa pia Suratus • Sataui (Sura ya Kusaliu). Assab ul - Mathani (Aya saba ziiuizosomwa inara kwa 
mara katika Sala). Ummut-Quran (Asli ya Qurani au Msiugi wa Quraui). Na imcilwa kwa jma hili kwa sababu 
iniekusiiiiya kwa ufupi Muradi wa Quraiii nzima. Qurani imckusauya mambo maiauo <a) Tawhid, yuam kuainiui 
kuwa Mwcnyczi Mungu m Mmoja. ua Ndiyc Pckc Yakc wa kuabudiwa-. (b) Kuhindishu watu namiia ya kumwabudu 
Mwenyc/i Mungu; (c) Kuwaotigoza walu katika ujia itakayowafikisha kwcnyc wcma wa duniaiu tia Akhcra; (d) 
Kuwafunulia watu malipo mema kwa wanaofanya mema. na malipo mabaya kwa wanaofanya mabaya; na (e) Kuwapa 
habari za watu waliotangulia. umbao walishikamana ua mambo mcma wuliyoamrishwa iki Mwcuyc/i Muugu. na 
Itabari za waliokhalifu amn Zake wakafanya maovu, na mwisho wa kila mmoja kaiika makundi mawili hayo, ili waiu 
wapaie kuzinguiia waache mabaya na wafanye mazuri. Yoie haya yamo kaiika Sura hii. pamoja na ufupi wake. Kwa 
hivyo Sura hii imekuwa tukufu sana. ndiyo ikafanywa ni Sura ya kusalia ambayo hapana Sura nyengine inayoweza 
kuwa badili yake. kama uiakavyoona. 


I 


. JUZUU I A( ir l.AM MYM 



Ina Aya 7 


SURATUL FATIHA 

(Imeteremka Makka) 


1. Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

2. Shukrani zote anastahiki Mwenyezi Mungu, 
Mola wa walimwengu wote 






3. Mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa 
na Mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo 

4. Mwenye kumiliki siku ya malipo. 

$. Wewe tu ndiye tunayekuabudu, na wewe tu 
ndiye tunayekuomba msaada. 








6. Tuongoze njia iliyonyoka 

7. Njia ya wale uliowaneemesha; siyo (ya 
wale) waliokasirikiwa, wala (ya) wale waliopotea. 



I. Katika kuaraa kila jambo jema inaiakiwa kaiika dint ya Kiislamu kulianza kwa kupiga Blsmillahi. Kwi 
htvyo kila sura imeanzwa kwa Bismitlahi ila Suratit Tawba,- kwa kuwa Masahaba wengine waiisema kuwa liiyo na 
Suratil Anfal ni sura moja — hiyo ( Anfal) ni kipande cha kwanza na at Tawba ni kipahde cha pili. 

Tamko hili “kwa" iumefasiria hamfu “Ba" iliyoanzia Bismillah. Harufu hii kwa Kiarabu iiakapoingia kaiika 
jina la mtu au kitu huonyesha kuiaka msaada kwa miu yule au kiiu kile katika kitendo unachoPanya. Hapa maana 
yake yaiakuwa haya “Ninasoma pamoja na kuiaka msaada kwa Jina la Mwenyezi Mungu." 

Tamko Allah haliiumiki ila kuwa ni Jina la Mwenye Kuumba kama vile linavyoiumika lamko “Mwenyezi 
Mungu" kwa KiswahilL Kwa hivyo “Mwenyezi Mungu" ndiyo tafsiri ya sawa ya Allah. Ni makosa kufasiri Allah kwa 
“Mungu". sababu tamko hili wakati mwcngine linatumiwa kwa asiyckuwa Mungu wa haki Mwenyc kuumba. Na pia 
lamko “mungu" lina jam u (plural), husemwa “mungu" na “miungu". Tamko “Mwenyezi Mungu" halina plural vile 
vile kama tamko Allah. 

2. Aya hii inaonyesha kuwa wa kushukuriwa kwcli kwcli ni Mwenyezi Mungu. kwuni Yeye ndiye 
aliyciuumba sisi na kila.kiumbe. Na kiia ncema tuliyo nayo — kubwa na ndogo — imelufika kwa kulaka Ycyc. Lau 
kuwa hataki zisingetufika. Na hao ambao zimetufika neema hizo kwa sababu zao. hao ni sababu tu alizojaalia 
Mwciiyezi Mungu zitufike neema hizo kwu sababu zao. Lakini mtoaji hakika ni Ycye Mwcnyewc. Lakini juu yu hivyo 
hao walio sababu inataka nao washukuriwe. Akisema Mtume kuwa TAsiycwashukuru viumbc (nao). busi hatakuwa 
kamshukuru Mwenyezi Mungu." Basi daima tuzikumbuke na tuzishukuru ihsani tulizofanyiwa na tuwashukuru hao 
walioiufanyia. 

Tamko hili “Rabbi" hufa$iriwa "Mola" au “Bwana"; na yoie ni maana mamoja. kwani lamko “Mola asili yake 
ni lamko la Kiarabu Mawla ambalo maana yake ni “Bwana" Lakini lamko Rabbi lina maana ya ulezi ndani yake. 
Yaani baada ya kuwa Yeye ni Bwana wa viumbe. vile vile Ndiye Mwenye kuwalea kwa kuwafundisha na kuwaiendea 
kila liiakalowafaa kaiika dunia yao na Akhera yaa Hapana Bwana mwengine anayeweza kufanya kama hayo. Na hili 
laiufundisha Tawhid, yaani kumwabudu Mwenyezi Mungu Mmoja Peke Yake. ambalo ndilo jambo kubwa kaiika Dini 
na sababu kubwa ya kuletwa Miiume na Kuieremshwa viiabu. 


2 




JU7.UU I 


Al. FA IIHAH (I) 

* 


Al IF l AM MYM 


4. Hapa pana misomo miwili Maaliki (mwenye kumiliki), na Maltki (yaani mfalme). Kwa zote njia mbili, 
Aya hii inatufundisha kuWa kuna siku ya malipo ambayo mtu atalipwa kwa aliyoyafanya hapa ulimwenguni ikiwa 
mazuri au mabaya. Na makusudio ya kupewa habari hii ni kutaktkana tuache mabaya na tufanye yaliyo mazuri. 

5. Aya hii inaonyesha kuwa hapana ruhusa kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu, wala hapana ruhusa kuombwa 
msaada kwa waliokufa waia mizimu wala mapango wala mengineyo. Wala kuwawekea manadhiri. Haramu kabisa 
mambo hayo. Wa kuombwa ua kuwekewa manadhiri ni Mwenyewe tu Mwenyea Mungu peke yake. Hata wazee 
wanawake wa zamant kabla ya mambo kuharibiwa wakiimba:- 

Mwantbic mama aombe. na miye niombe 
Muombwa ni Yeye Rabbaana. 

7. Aya hii inaonyesha kuwa waliopotea wanagawanyika sehcmu mbtlt — tma wamepotea kwa kuwa hawajui: 
Adhdhaallyn. Au wanajua lakini hawafuati: Al Maghdhubi Aiayhim. Na hawa ndio wabaya 7.aidi. 

Sehemu zote inbili hizt /.inahisabtka kuwa zimepotea. Wala ujmga hauwi udhuru, kwani ni wajibu wa kila mtu 
kujifundistia kiasi cha kujua kuwa hili linataa na hili halifai iii ajiepushe na lisiloiaa na afanye linalofaa. 

Na uiaadamu pana neno la Mwenyeai Mungu au Mtume Wake, basi halifuatwi neno la mtu mwengine. Ikiwa ai 
hivyo mtu huyo atakuwa kapotea upotevu ulio dhahiri, kama alivyosema Mwenyezi Mungu. 

. Katika Aya ya 7 An-amta Alayhtm kuna watu (Makadiyani) wanaodai kuwa Aya hii imewaiiki Aya ya 69 ya 
Sura ya 4 (yaani Suratun tiisaa, Walmuhsanat) na imewaAki Aya ya 20 ya sura ya 5 yaani Suratul Maida, Laa 
Yuhibbu) na wakasema “. . . neema hizo zimesemwa kuwa ni Unabii na ufalme. Aya hii inadhihirisha va kuwa 
neema hizo zote zitaendelea kupatikana. Manabii wataendelea kuitka . . 

Tazama uwongo wao huo! Wapi katika Aya hizi 3 panapoonj esha kuwa Utume utaendelea? Tuchukue hata 
tafsin yao tutazame walivyofasiri hiyo Aya ya 7 ya Suratul Patiha. Wameifasiri hivit “Njia ya waie 
uliowaueemesha.” Na hiyo Aya ya 20 ya Sura ya 3 Suratul Maida wameifasiri: “Na (kumbukeni) Musa 
alipowaambia watu wake: Enyi watu wangu! Kumbukem ncema za Mwenyezi Mungu zilizo juu yenu, 
Alipowafanya manabii kati yenu na Akawafanyeni wafalme, na Akawapeni ambayo Hakuwapa wowote katika 
walimwengu." 

Iko wapi humu kuwa Utume utaendelea baada ya Nabii Muhammad? Si makusudi hawa wanapoteza watu na 
kumsingizia Mwenyezi Mungu asiyoyasema? Na tutaona vile vile namna wanavyom$ingizia Mtume na wanavyuoni 
wasiyoyasema. Khatari kabisa watu hawa. Wanasingizia — wakayatajia na vitabu — yasiyosemwa. Hawamwogopi 
Mwenyezi Mungu hata chembe. 

Ama Aya ya 69 ya Sura ya 4 (Suratun Ntsaa) hiyo wameipoteza mpaka tafstri yake, siyo wameisambtkma 
yasiyokuwamo tu. Wamelichukua tamko la Kiarabu la Ma'a (ambalo maana yake “Pamoja” kama anavyojua kila 
aliyesoma Kiarabu), wakalifanya kuwa tamko la Min (miongoni); wakafasiri hivi “Na mwenye kumtii Mwenyezi 
Mungu na Mtume, basi hao ni miongoni mwa wale Aliowaneemcsha Mwenyezi Mungu — Manabii . . .” Na hali 
ya kuwa tafsiri yake sahihi ni “Na wenye kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume, basi hao watakutoa pamoja na 
Manabii. . .” Hata wao wanajua kwa yakini kuwa hii ndiyo tafsiri sahihi ya Aya hii, lakini wameipindua kusudi ili 
wapoteze Waislamu, wawe makafiri. Ndio raha yao. 

Kisha wakamsingizia Marehemu Sheikh A1 Amin bin Aii Mazrui kuwa kakubalisha kuwa Utume utaendelea 
baada ya Nabii Muhammad wakasema: “Sheikh A1 Amin bin Aly ameandika katika tafsiri yake ya Juzuu ya Alif 
Lam Mym, ukurasa wa 4, maelezo ya Aya hii kama hivi: “Aya mbili hizi zatupa khabari ya watu waliotangulia 
kabla yetu na katika watu hao kuna ambao walikuwa wameshikamana na mambo mema, ambayo yatupasa nasi 
kushikamana nayo mpate ongoka kama walivyoongoka hao, na watu hao ni Mitume. . .” 

Iko wapi hapa kuwa Sheikh A1 Amin kasema kuwa utaendelea Umme baada ya Nabii Muhammad? Si 
makusudi tu hawa wanawasingizia uwongo wanavyuoni ili wapoieze Waislamu? Na tutahadhari na maadui hawa 
wa Uislamu. Kasema Sheikh A1 Amin “tupatc ongoka kama walivyoongoka hao. . .” 

Na hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyomwambia Mtumc na Masahaba — kama ilivyo katika Aya ya 1 1 2 ya 
Suratu Hud — “Endelea na uwongofu kama ulivyoamrishwa; (wewe) na wale wanaoelekea (kwa Mungu) pamoja 
nawe. . .” Basi hao waliokuwa pamoja na yeye (Masahaba) walikuwa Mitume? Si makusudi tu wanawapoteza 
Waislamu? Maadui kweli kweli hawa wa Uislamu. 

Khalahi katika sahifa 162 ya tafsiri yao katika kufasiri hiyo Aya ya 69 ya Suratun Ntsaa wameipotoa vile vile 
tafsiri ya Ma'a, wakasema maana yake “miongoni” siyo “pamoja”. Lakini Mwenyezi Mungu kawahizi. Wenyewe 
walipoUasiri Aya ya 146 ya hii hii Sura 4 katika sahifa 18 1 waliifasiri “. . . basi hao wako pamoja na waaminio . . 


Na katika sahifa hiyo hiyo 162 wakaipindua tafsiri ya Ma’a (pamoja) iliyoko katika Aya ya 193 ya Sura ya 3 
(Aali Imran). Lakini Mwenyezi Mungu kawahizi tena. Walipoifasiri katika sahifa 140 waliifasiri hivi “. . . 
Utuflshe pamoja na watu wema”. 

Na katika hiyo sahifa 162 wamesema kuwa mwenye Ruhul Maany . . . ameandika: “Unabii ni wa namna 


3 


JUZUU I 


AL FATIHAH (I) 


ALIF LAM MYM 


mbili, wa deuuri na wa maalumu. Unabii wa maalumu yaani Utume wa kuleta Sheria, sasa haupatikani; lakiai 
utume wa deuuri bado unaendelea. . .” 

Tazama khiana ya Makadiani. Wailahi hamna humo katika Ruhul Maany katika kufasiri Aya hii katika sahifa 
69 )uzuu ya 4 neno la Unabii “wa desturi na wa maalumu” au kuwa kakubalisha huyo mfasiri mkubwa kuwa 
inamjuzia mtu kujita Mtume (Utume wa desturi). 

Wallahi! Uwongo. Na ukafiri mkubwa kabisa huu wa kumsingizia Mwenyezi Mungu na Mtume na wanavyuoni 
wasiyoyasema ili wawapoteze Waislamu. Asiyepekua kwa jicho lake akaona uwongo kabisa wa “quotations” z*o 
asingesadiki kuwa binadamu huAkilia daraja hii ya kusingizia vitabu yasiyokuwamo humo. Nadhant kazi hii chafu 
kabisa wanaifanya hawa Makadiyani peke yao. Wanasema uwongo ulio dhahiri kabisa. Na wanataja matabu 
makubwa kabisa yenye majuzuu (volumes) mengi ambavyo wana yakini kuwa watu wengi kabisa hawana vitabu 
hivyo, kama hii Ruhul Maany majuzuu 20 na hiyo Bahrul Muhyt yenye majuzuu kama haya. Lakini Alhamdulil 
Lah — tunavyo. 

Basi huyu mwenye Ruhul Maany katika kufasiri Aya hii ya Suratun Nisaa katika kuifasiri Aya hii waliyoisema 
kuwa ni Aya ya 70, aliandika humo dhahiri shahiri kuwa hakuna ruhusa kudai Utume baada ya Nabii 
Muhammad. Alisema hapa katika Juzuu ya 4 ya tafsiri yake katika sahifa 69. 

Alisema katika mstari wa 17 “Mlango wa kutumia tamko la Utume (yaani baada ya Nabii Muhammad) 
umefungwa”. Akasema katika mstari wa 19: “Imezuilika juu yetu kutumia tamko la Utume” (baada ya Nabii 
Muhammad). Na akasema katika mstari wa 26: “Na mwenye kupindukia daraja ya StdJitgtna anaingia kwenye 
Utume. Na huo ni mlango uliofungwa” 

Mnaona Makadiyani walivyomsingizia uwongo huyu mfasiri kuwa anakubali kuwa Utume unaendelea. 

Na katika hiyo hiyo sahifa 162 wakasingizia kuwa mwenye Bahril Muhyt amenakili maneno ya Raghtb kuwa 
kasema: “Mwenyezi Mungu amewagawanya waaminio katika sehemu nne katika Aya hii na amewawekes 
madaraja mane ambayo mengine yao ni ya chini kuliko mengine na amewahimiza waaminio wasibakie nyuma ya 
madaraja haya”. 

Uwongo! Hakusema hiki kipande cha mwisho kinachosema “na amewahimiza waaminio wasikae nyuma ya 
madaraja haya”. 

Maneno haya ya Ar Raghib hata mwenye Ruhul Maany ameyataja katika sahifa 69 mstari wa 4, pasi ya 
kuwapo kipande hicho walichokipachika Makadiyani kuwa “na amehimiza waamimo wasikae nyuma ya madaraja 
haya”. 

Waongo wazandiqi Makadiyani. Hawajali hata chembe kusema uwongo. Na maadamu tumekwisha kuwajua 
kuwa waongo natusiwasadiki kwa lolote lile tusilolijua — wanalolisema. Wamezua — na wanazua — haya na 
mengine tena. Waimbiwe: Akalikwakwara kwaka. 

Na katika sahifa 163 wakaitaja Hadithi iliyopokewa na Ibn Maajah kuwa Mtume kasema: “Kama (mwanangu) 
Ibrahimu angeishi angekuwa Nabii.” Na huyo mfasiri wao anajua kwa yakini kuwa Hadithi hii si sahihi na anajua 
kuwa papo hapo katika huu mlango wa jeneza imebainishwa kuwa Hadithi hii si sahihi. Na katika viiabu vyote 
vinavyotaja Hadithi imebainishwa kuwa Hadithi hii si sahihi. Anajua barabara haya, lakini anataka tu kupoteza 
Waislamu kama ada yao na raha yao. Ada yao na raha yao kutaka kuwapoteza Waislamu. 

Tutahadhari na kuwasadiki na majidai yao ya kusema Kitabu fulani kinasema hivi, Kitabu fulani kinasema hivi. 
Huo uwongo kabisa. Havikusema kabisa vitabu hivyo. Au huwa wamemegua humo wasiyoyataka ili yadhanishe 
vyengine, kama walivyomegua hapa kutaja kuwa Hadithi hiyo imebainishwa humo humo kuwa si Haduhi sahihi. 
Au hugeuza maana khasa kama walivyogeuza maana ya Aya ya 70 ya Sura ya 4. 


4 




JUZUU I 


ALIF LAM MYM 


s~\ o ^ V»'*' '-'r/ ^ 'vr »,10 'yr/.-K 1 * .v' -'T «-\w> '^ 1 * 1 k>l,i - -i /-V 

^ ♦ pj ) - - . j i - .’»'-h"v. - . i 0*.; (>V. *.^ r\.« v"i r»L*l yOy 



«#J w <r) 


&r 


• . * V> <Lj « Oo vr,*pOur *.iu'yf 1 - 1 iv: '^r.*: 
*. • JOf>L* a>~> ,> \* - •UAr>L%’ 


■ • po ^ «V ;s vi ur - -\ v ur . i O o r ' # \ >J * -T ^ ^r-.* 

* *• jnni. • ~ - - 9 - 


n o u-r •.t-o r^r 
>o rs t.% _»<'■» r* ij 



SURAT AL • BAQARAH 

( imeteremka Madtna) 


ha Makata 40 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwenye *s 

kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

i. Alif Lam Mym. 



2. Hiki ni Kitabu kisichokuwa na ohaka ndani 
yake; ni uwongozi kwa wamchao Mwenyezi Mungu 

3. Ambao huyaamini yasiyoonekana (maadam 
yamesemwa na Mwenyezi Mungu na Mtume wake) 
na husimamisha Sala na hutoa katika yale 
Tuliyowapa. 

4. Na ambao wanaamini yaliyoteremshwa 
kwako, na yaliyoteremshwa kabla yako na 
wanaamini (kuwa iko) Akhera. 



1 . Ahf Lam Mym. Sura nyingi zinaanzwa kwa namna hii. Ili kuonyesha kuwa hii Qurani imelanywa kwa 
hizo harufu za Alif Bee mpaka Yee. Na kuambiwa makaHri: "Nyinyi mnasema kuwa ‘Hii Qurani Katzua Nabii 
Muhammad, hakuteremshiwa na Mwenyezi Mungu', basi hebu nyinyi fcnyeni kama hii; harufu ndizo zizi hizi za 
Alif Bee.” Basi hii ni moja ya sababu za kutajwa harufu hizi. 

Na hili tamko la Alif l.am Mym tupu limctumiwa katika Suru 6: (i) Katika Altf Lam Mym ya Suratul Bagarah 
(iliyoteremka Madina) iliyo kwenye Juzuu ya Altf Lam Mym; (2) Katika Altf Lam Mym ya Surat Aali Imran 
(iliyoteremka Madina) iliyo kwenye Juzuu ya Tilkar Rusul; (3) Katika Alif Lam Mym ya Suratul Ankabut 
(iliyoteremka Makka) iliyo kwenye Juzuu ya Amman Khalaq; (4) Katika Alif Lam Mym ya Suratur Rum 
(iliyoteremka Makka) iliyo kwenye Juzuu ya Utlu; (5) Katika /Aif Lam Mym ya Surat Luqman (iliyoteremka 
Makka) iliyo kwenye Juzuu ya Utlu; (6) Katika Alif Lam Mym ya Suratus Sajda (iliyoteremka Makka) iliyo 
kwenye Juzuu ya Utlu. 

Na tamko la Alif Lam Mym Raa limetumika katika Sura moja iliyoteremka Madina, Suratur Raad iliyo katika 
Juzuu ya Wamaa Ubarriu. 

Na tamko la Alif Lam Mym Sad limetumika katika Sura moja iliyoteremka Madina, Suratul Aaraf iliyo katika 
Juzuu ya Walau Annanaa. 

Na limetumika tamko la Alif Lam Raa katika Sura 5: (1) Katika Surat Yunus iliyoteremka Makka iliyo kwenye 
Juzuu ya Yaatadhirun; (2) Katika Surat Hud iliyoteremka Makka iliyo kwenye Juauu ya Yaatadhirun; (3) Katika 
Surat Yusuf iliyoteremka Makka iliyo kwenye Juzuu ya Wamaa Min Daabbah; (4) Katika Sural Ibrahim 
iliyoteremka Makka iliyo kwenye Juzuu ya Wamaa Ubarriu; (5) Katika Suratul Hijr iliyoteremka Makka iliyo 
kwenye Juzuu ya Wamaa Ubarriu na Rubamaa. 

Na tamko la Haa Mym tupu limetumika katika Sura 6: (1) Katika Suratul Muumin iliyoteremka Makka iliyo 
kwenye Juzuu ya Faman Adhlam; (2) Katika Surat Pussilat iliyoteremka Makka iliyo kwenye Juzuu ya Faman 
Adhlam; (3) Katika Suratuz Zukhruf iliyoteremka Makka iliyo kwenye Juzuu ya Ilayhi Yutaddu; (4) Katika 
SuratuJ Dukhan iliyotcremka Makka iliyo kwenye Juzuu ya Ilayht Yuraddu, (5) Katika Suratul Jaathiya 
iliyoteremka Makka iliyo kwenye Juzuu ya Ilayht Yuradiu ; (6) Katika Suratul Ahqaaf iliyoteremka Makka iliyo 
kwenye Juzuu ya Haa Mym. 

Na tamko la Haa Mym Ayn Syn Qaf limetumika mara moja kwenye Suratush Shuuraa iliyoteremka Makka 
iliyo kwcnye Juzuu ya llayhi Yuraddu. 

Na tamko la Sad tupu limelumika mara moja kwenye Surat Sad iliyoteremka Makka iliyo kwenye Juzuu ya 
Wamaa Liya. 


5 





JUZUU 1 


Al BAOARAH (2) 


AtlF LAM MYM 


j 


Na tamko la Taasyrt limetumika mara moja kwenye Suraiun Naml iliyoteremka Makka iliyo kwenye Juzuu ya 
\V aqalalladhyna . 

Na tamko la Taasyn mym limetumika katika Sura mbili* (i) Katika Suratush Shuaraa iliyoteremka Makka iliyo 
kwenye Juzuu ya Waqalalladhyna; (2) Katika Suratul Qasas iliyotercmka Makka kwenye Juzuu ya Amman 
Khalaq. 

Na tamko la Qaf tupu limetumika mara moja katika Surat Qaf iliyotcremka Makka iiiyo kwenye Juzuu ya Haa 
Mym. 

Na tamko la Kaf Haa Yaa Ayn Sad limetumika mara moja katika Surat Maryam iliyoteremka Makka iliyo 
katika Juzuu ya Qala Alam. 

Na tamko la Nun tupu limetumika mara moja kwenye Suratul Qalam iliyoteremka Makka iliyo kwcnye Juzuu 
ya Tabaarak. 

Na tamko la Yaasyn imeiumika mara moja katika Surat Yaasyn iliyoteremka Makka lhyo kwenye Juzuu ya 
Waman Yaqnut. 

4. Tamko la “na yaliyotercmshwa kabia yako j ’ ni la kuonyesha kuwa Muislamu Hana ruhusa kuamini kuwa 
Mwenyezi Mungu atamteremshia Utume mtu mwcngine BAADA ya Nabii Muhammad. Mtu akiwaamini hao 
waongo wanaosema kuwa wamepewa utume BAADA ya Nabii Muhammad, basi mtu huyo atakuwa kafiri tu. 

Wameipotoa tafsiri ya Aya ya $ (kwa mpango wao, na ya 4 kwa mpango wa dasturi). Wameipindua taf$iri ya 
tamko la Wabil-Aakhirat . Tafsiri yake khasa inayokabaliwa na wafasiri wote ni kuwa (( Wanaiamini Akhera.” 
Wao wamefasiri (( wana yakini na yale yatakayokuja baadaye” 

Wao Makadiani katika mwanzo wa tafsiri yao (VIII) wametaja chungu ya vitabu vya tafsiri ya Quran 
walivyovisoma hata wakafasiri hii tafsiri yao, kama wanavyojidai. Basi nawaiazame humo, kama watamwona mmoja 
katika hao — na wengine — kafasiri hivi walivyofasiri wao, la katika Aya hii wala Aya nyingine lo zote zilizotaja 
tamko la “Al Aakhira” katika Quran. Tamko hili limetajwa katika Sura: 


1. 

Al Bagarah 

Mara 

10 

20 

An Narnl 

Mara 

3 

2 . 

Aali Imran 

Mara 

9 

21 

Al Qasas 

Mara 

3 

3- 

An Nisaa 

Mara 

3 

22. 

Al Ankabut 

Mara 

3 

4 * 

Al Maida 

Mara 

3 

21. 

Ar Rum 

Mara 

2 

5 . 

Al An-am 

Mara 

3 

24. 

Luqman 

Mara 

l 

6 . 

Al Aara f 

Mara 

4 

25 - 

Al Ahzab 

Mara 

2 

7 . 

Al An/al 

Mara 

I 

26. 

Saban 

Mara 

3 

8. 

At Tawba 

Mara 

4 

27. 

Az Zumar 

Mara 

3 

9 . 

Yunus 

Mara 

I 

28 

Al Muumtn 

Mara 

2 

10. 

Hud 

Mara 

4 

2<; 

Russilat 

Mara 

3 

II. 

Yusu f 

Mara 

4 

30. 

Askshuuraa 

Mara 

l 

12. 

Ar Raad 

Mara 

2 

3 «- 

An Najm 

Mara 

2 

U. 

tbrahim 

Mara 

2 

32 

At Hadtd 

Mara 

1 

14 

An Nahl 

Mara 

7 

33 - 

Al Hashr 

Mara 

I 

15 * 

Al Israa 

Mara 

6 

34 

Al Mumtahtna 

Mara 

1 

16. 

Taha 

Mara 

I 

35 - 

Al Muddaththir . 

Mara 

1 

17. 

Al Haj 

Mara 

2 

36. 

Al Qiyama 

Mara 

1 

18. 

Al Muuminun 

Mara 

2 

37- 

Al Layl 

Mara 

I 

19. 

An Nur 

Mara 

3 






Hizi takriba ndizo mara zote ilipotajwa tamko la "Al AakhiraT*. Na mara zote hizo muradi wake ni siku ya 
Kiama, kama wafa$iri wote walivyofasiri na kama ilivyo dhahiri ukitazama hata wewe mwenyewe. Na kama 
walivyofasiri wao pia — kwa kuwa Mwenyczi Mungu anataka kuwahizi wahizike. Na wamehizika. Hii moja tu ya 
mwanzo ndiyo wameipotezea tafsiri yake ili hizaya iwatlke. 

Al Aakhirat mbili tu — ya Surat Sad na Suratun Naitat — ndizo /ilizoweza kufasiriwa kwa Akhera na 
Zinafasiriwa kwa jambo liliopita hivi karibuni; na Al Aakhirat ya mwanzo katika Suratul Israjt inayofasiriwa kwa 
(< wa mwisho.” Lakini wao wamefasiri Al Aakhirat iliyoko mwanzo wa Al Baqarah kwa ( yatakayokuia baadaye*/ 
yaani Utume wa baada ya Nabii Muhammad. Na tafsiri hii uwongo kabisa. Wakatia chini katika maeIezo yake 
sahifa 7 mstari wa 32 (( mcha Mungu ni yule anayeamini maneno yake yaliyoteremshwa katika kila zama na kila 
nchi. Yaani Waislamu wakubali kila ukweli uliopaiikana kabla ya Uislamu, ukweli uliopo na uiakaokuwapo 
baadaye.” 

Waongo Makadiyani. Quran nzima inasema Waislamu waukubali Utumc wa haki wa Nabii Muhammad na wa 
walionewa Utume KABLA yake; haijascma Quran kattu (< waliopewa Utume 3 AADA yake.” 


6 



JUZUU 1 


AL BAQARAH ( 2 ) 


ALIF LAM MYM 


5. Hao wako juu ya uwongozi utokao kwa 
Mola wao, na hao ndio wenye kuongoka. 

6. Hakika wale waliokufuru (kwa ukaidi tu na 
inadi) ni sawa kwao ukiwaonya au usiwaonye; 
hawataamini. 

7. (Kama kwamba) Mwenyezi Mungu 
amepiga muhuri juu ya nyoyo zao na juu ya masikio 
yaoj na juu ya macho yao pana kifunikoj basi 
watakuwa na adhabu kubwa. 



8. Na katika watu, wako (wanaHki) wasemao: 
“Tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya 
mwisho 5> ; na hali ya lcuwa wao si wenye kuamini. 

t 

9. Wanatafuta kumdanganya Mwenyezi 
Mungu na wale walioamini, lakini hawadanganyi ila 
nafsi zao; nao hawatambui. 



10. Nyoyoni mwao mna maradhi, na Mwenyezi 
Mungu amewazidishia maradhi (kwa kuwa kila siku 
yalikuwa yanaongezeka mambo mengine mengine ya 
Kiislamu ya kuamini na ya kufanya; na ya kuwaudhi 
kweli kweli). Basi watakuwa na adhabu iumizayo 
kwa sababu ya kule kusema kwao uwongo. 



11. Na winapoambiwa: “Msifanye uharibifu 
ulimwenguni. ” Husema:“Sisi ni watengezaji.” 

1 2. Hakika wao ndio waharibuji, lakini 
hawatambui. 

13. Na wanapoambiwa: “Aminini kama 

walivyoamini watu, 55 husema: “Oh! Tuamini kama 
walivoamini wale wapumbavu? 55 Hakika wao ndio 
wapumbavu lakini hawajui. 



Zimetajwa Aya namna hizi za kusema ‘waliopewa Utume kabla yake’ zaidi kuliko mara 20. Hapa tupataja Robo 
ya rnara hizo: 

1. Al Baqa’rah Aya ya 3 

2. An Nisaa Aya ya 61, Aya ya 135 na Aya ya 161 

3. Ash Shuura Aya ya 3 


Nawatuonyeshe Makadiyani Aya moja tu inayosema: "Waamini — au wanaamini — yaliyoteremshwa BAADA 
yake (Nabii Muhammad) '*. Hawataigunduwa kwani haipo Aya hiyo katika Quran. Basi kuamini hivi walivyozua wao 
— wakazua utume wa Mirza Ghulam — ni ukafiri. Itikadi inayopinga itikadi tuliyoamrishiwa katika Quran ni ukaHri 
safi kabisa. 

8. Katika Aya 3-5 Mwenyezi Mungu Amewataja wenye kuanini kweli, na katika Aya 6-7 Amewataja makafiri 
kweli kweli. Sasa Anawataja "wanafiki' ambao wakiwa pamoja na Waislamu hujidai kuwa wao ni Waislamu, na 
wakiwa pamoja na makaHri hukufuru pamoja nao. 

13 . Mayahudi walikuwa wakiwafanya wale Waislamu waliotoka Makka wakatupa watu wao na mali yao, 
wakahamia Madina kumfuata Mtume na kuhiladhi dini yao; na wale Waislamu wa Madina ambao waliwapokea 
Waislamu wa Makka na kuwagawia mali yao, wakiwafanya wote ni wapumbavu. 


7 


JUZUU I 


AL BAQARAH (2) 


AL1F LAM MYM 


14 - Na wanapokutana na walioamini husema: 
“Tumeamini ,, j na wanapokuwa peke yao kwa 
mashetani wao husema: “Hakika sisi tu pamoja 
nanyi, tunawacheza shere tu.” 

I5< Mwenyezi Mungu atawalipa shere yao na 
kuwawacha katika upotofu wao wakitangatanga 
ovyo. 

16. Hao ndio waliokhiari upotofu kuliko 
uongofu; lakini biashara yao haikupata faida wala 
hawakuwa wenye kuongoka. 

17 - Mfano wao (hawa wanafiki) ni kama mfano 
wa wale (wasafiri waliokumbwa na kiza) wakakoka 
moto, (na) ulipowaonyesha yaliyo pembezoni mwao, 
Mwenyezi Mungu aiiiondoa nuru yao hiyo na 
kuwawacha katika viza; hawaoni. 

1 8. Viziwi, mabubu, vipofu; kwa hivyo 
hawatarejea. 

19. Au (mfano wao pia) ni kama mvua kubwa 
itokayo mawinguni; ndani yake mkawa mna viza na 
radi na umeme; wakawa wakitia vidole vyao 
masikioni mwao kwa ajili ya mingurumo, kwa 
kuogopa kufa; (na kufanya hivyo hakuwasaidii kitu). 
Na Mwenyezi Mungu anawajua vyema hao makafiri. 



20. Unakaribia umeme huo kunyakua macho 
yao; kila unapowaangazia huenda ndani yake na 
unapowafanyia giza husimama. Na Mwenyezi 
Mungu angependa angaliondoa kusikia kwao na 
kuona kwao. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
uweza juu ya kila kitu. 

2 1 . Enyi watu! Mwabuduni Mola wenu ambaye 
amekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu; ili 
mpate kuokoka 

2 2 . (Mwenyezi Mungu) Ambaye amekufanyieni 
hii ardhi kuwa kama busati (mliotandikiwa 
mstarehe), na mbingu kuwa kama paa, na 
akateremsha maji kutoka mawinguni; na kwa hayo 
akatoa matunda yawe riziki zenu. Basi msimfanyizie 
Mwenyezi Mungu washirika, na hali nyinyi mnajua 
(kuwa hana mshirika). 



14. Mashetani wao ni wale wakubwa wao waliokuwa wakiwapoteza. Na wameitwa mashetani kwa sababu 
mashetani ndto wanaopoteza watu. 

1 7 - Aya hizt zinaonyesha nafuu wanayoipata wanaAki hapa ulimwenguni kwa unafiki wao. Na zinaonyeshn 
hali watakayokuwa watakapokufa. Na pia ni mfano wao kwa kuacha kufuata nuru ya Uislamu wakaingia katika viza 1 
vya ukafiri. 

19, 20. Aya hizi zinaonyesha mfano wa wanafiki namna wanavyokuwa wanaposikia mawaidha na makamio ya 
Quran. Zile hoja kali kali na utisho wa malipo mabaya watakayolipwa, walikuwa wakiona kama kiza na radi na 
umeme. 


22. 


Quran haisemi kuwa ulimwengu umeumbwa namna ya busati au tandiko kama wanavyodhania watu 


r 


8 




JUZUU I 


ALIF LAM MYM 


AL BAQARAH (2) 


23. Na ikiwa mna shaka kwa hayo 
tuliyomteremshia Mtumwa Wetu (kuwa 
hakuteremshiwa na Mwenyezi Mungu), basi leteni 
sura moja iliyofanywa na (mtu) aliye mfano wake, na 
muwaite waungu wenu bighairi ya Mwenyezi Mungu 
(wakusaidieni); ikiwa mnasema kweli. 

24. Na msipofanya — na hakika hamtafanya 
kamwe — basi uogopeni moto ambao kuni zake ni 
watu na mawe, uliowekewa makafiri. 

25. Na wabashirie walioamini na kufanya 
vitendo vizuri, kwamba watapata mabustani ya* 
pitayo mito mbele yake; kila mara watakapopewa 
matunda humo kuwa ni chakula watasema: “Haya 
ndiyo yale tuliyopewa zamani (ulimwenguni).’ 5 
Kwani wataletewa (matunda hayo) hali ya kuwa 
yamefanana (na yale waliyokuwa wakiyajuwa 
ulimwenguni. Wataletewa kwa sura hiyo; lakini 
utamu mwingine kabisa): na humo watapata wake 
waliotakasika (na kila mabaya na machafu); na 
watakaa milele humo. 

26. Hakika Mwenyezi Mungu haoni haya kutoa 
mfano wowote wa mbu na ulio wa zaidi yake. Ama 
wale wanaoamini, wao hujua ya kwamba hiyo ni 
haki iliyotoka kwa Mola wao; lakini wale 
waliokufuru husema: cc Ni nini analotaka Mwenyezi 
Mungu kwa mfano huu?’* (Mwenyezi Mungu) 
huwawachia wengi kupotea kwa mfano huo na 
huwaongoza wengi kwa mfano huo pia; lakini 
hamwachii yo yote kupotea kwa mfano huo (na 
mwingineo) isipokuwa wale wavunjao amri (Zake) 



wengine. Muradi wa maneno haya, katika Aya hii na nyingineao, ni kuwa Mwenyezi Mungu Ameikunjua Ardhi 
hata viumbe wakaweza kuishi kwa raha na kufanya haja zao btla ya taklifu juu yake. Na samaa hapa ni mawingu 
kama yalivyotajwa katika sura nyengine kwa jina la sahab (mawingu). Sahab ndiyo mawingu na samaa ni kila 
kilicho juu yako. Basi tamko la samaa inapotajwa mvua lina maana ya lile tamko la sahab. Siyo mvua inatoka 
ipbinguni. Wenyewe kwa macho yetu tukipanda ndege (aeroplane) tunaiona haitoki mbinguni. 

23. Makafiri walikuwa wakikanusha Quran na kudai kuwa ni maneno yake yeye Muhammad, si maneno ya 
Mungu. Basi hapa Mwenyezi Mungu Anawatahayarisha na kuwaambia kwamba Muhammad ni mwanadamu kama 
nyinyi. Basi kama yeye ameweza kutunga maneno kama haya kwa nini nyinyi hamwezi? Jaribuni na muwaite hao 
waungu wenu wakupeni msaada. 

24. Hapa Mwenyezi Mungu Anawakatia kuwa hawataweza kufanya hilo, na Anawatahadharisha na Adhabu 


yake. 

Watnesema katika maelezo ya tafsiri ya Aya mbili hizi — walizozifanya kuwa ni 25 na 26 — kuwa maisha ya 
Akhera ni ya Kiroho tu si ya Kiwiliwili. 

Hivi sivyo unavyosema Uislamu. Uislamu unasema kuwa “Maisha ya Akhera ni ya Roho na Kiwiwili, si ya 
Roho tu”. Tamko gani liliowafahamisha — katika Aya mbili hizi au nyinginezo — kuwa hayo ni maisha ya kiroho 
tu? Yo yote anayeyasoma maneno ya Quran na ya Hadithi za Mtume anaona waziwazi kuwa yamekhusu roho na 
kiwiliwili. Nawatuonyeshe NENO ta Mwenyezi Mungu au Mtume linalosema kuwa maisha ya huko ni ya Kiroho 


Basi kuamini kwao hivyo ni kinyume cha ilivyosema Quran na Hadithi za Mtume. 

25. Kubashiria ni kuwapa khabari ya furaha. 

26. Mwenyezi Mungu alipowapigia mfano waungu wao baiili kuwa (a) Hawawezi kuumba hata nzi bali hata 


9 


4 


JUZUU I 


ALIF LAM MYM 


# 

AL BAOARAH (2) 


27. Wanaovunja ahadi ya Mwenyezi Mungu 
baada ya kuifunga na kuyakata aliyoamrisha 
Mwenyezi Mungu kuungwa, na kufanya ufisadi 
katika ardhi. Hao ndio wenye khasara. 

28. Vipi mnamkanusha Mwenyezi Mungu, na 
hali mlikuwa wafu, akakuhuisheni; kisha 
atakufisheni; kisha atakuhuisheni; kisha kwake 
mtarejeshwa (atakapokufufueni). 

29. Yeye ndiye aliyekuumbieni vyote vilivyomo 
katika ardhi (kabla hajakuumbeni ili mkute kila kitu 
tayari), tena akakusudia kuumba mbingu; na 
akazifanya mbingu saba. Naye ndiye ajuaye kila 
kitu. 



30. CWakumbushe watu khabari hii; ) Wakati 

Mola wako alipowaambia Malaika: “Mimi nitaleta 
viumbe vyengine kukaa katika ardhi.” (Nao ndio 
wanaadamu). Wakasema (Malaika): “Utaweka 

humo watakaofanya uharibifu humo na kumwaga 
damu, hali sisi tunakutukuza kwa sifa zako na 
kukutaja kwa utakatifu wako?” Akasema (Mwenyezi 
Mungu): “Hakika Mimi nayajua msiyoyajua.” 

31. Na (Mwenyezi Mungu) akamfundisha 

(Nabii) Adam majina ya vitu vyote, kisha akariweka 
mbele ya Malaika, na akasema (kuwaambia 
Malaika): “Niambieni majina ya vitu hivi ikiwa 
mnasema kweii (kuwa nyinyi ndio wajuzi wa 
mambo).” 

hawawezi kumfukuza na kuwa (b) Anayewategemea ni kama buibui anayetegemea nyumba yake ile isiyokuwa na 
maana, Makaliri walisema “Mwenyezi Mungu na ukubwa wake wote huo atataja mfano wa nzi na buibui?” 

27. Muradi wa kuvunja ahadi ya Mwenyeai Mungu hapa ni kule kumkadhibisha Mtume Muhammad baada 
ya kumjua kuwa ndiye Mtume aliyebashiriwa katika vitabu vyao. Basi hawa ndio anaowaachilia kupotea na walio 
kama hawa kama ilivyo katika aya 86 ya A 1 Imran, aya 27 ya Surat Ibrahim, aya 34 na 74 za Suratul Muumin na 
nyenginezo. 

30. Aya hii inafahamisha kuwa kabla ya wanaadamu kulikuwa na viumbe wengine katika ulimwengu lakini 
Mwenyezi Mungu hakututajia jinsi yao na namna yao. 

Amezua (Mkadiyani) katika maeleao ya Aya walioifanya ni Aya 3 1 kuwa Nabii Adam huyu aliyetajwa katika 
Quran (a) siye asili ya wanaadamu sisi, na kuwa (b) yeye Adam ni kizazi cha chungu ya Maadamu chungu nzima 
waliopita. 

Na walipoikosa Aya ya kuipotoa katika jambo hili au Hadtthi ya kuipotoa, na neno la mwanachuoni wa 
kutegemewa la kulipotoa katika jambo hili, wametaja neno la Muhyiddin ibn Araby; na hali ya kuwa wanajua 
kuwa hapana ruhusa kuiuata maneno yaliyomo katika vitabu vya huyu Muhyiddin ibn Araby. Maneno ya 
kufuatwa ni ya Sheikh Abubakr ibn Araby. Maneno ya Muhyiddin yanaitakidiwa kuwa yameingia ndani yake 
maneno yasiyokuwa ya haki; kwa hivyo hapana hata ruhusa ya kusoma cho chote kile katika vitabu vyake. 
Wanavyuoni wetu wote wa kutegemewa wamesema haya — na yeye mfasiri wa Makadiyani anajua, lakini anataka 
tu kupoteza Waislamu. 

Katika walioharimisha kusoma vitabu vya huyu Muhyiddin Araby ni bwana mkubwa kabisa na mtungaji 
mashuhuri mtegemewa — Sayyid Abdalla al Haddad. Aliyeyataja haya katika sahifa 1 1 ya kitabu chake mashuhuri 
kinachokubaliwa ulimwengu mzima na kinachosomwa sana hapa pia, kinachoitwa Risalatul Muawana. 

3 1 . Wamesema — kwenye Aya waliofanya ya 32 — kuwa Al Asmaa, ni majina ya Mungu kama ilivyo katika 



10 


JUZUU 1 


AL BAOARAH (2) 


AL1F LAM MYM 


32. Wakasema (Malaika): “Utakatifu ni wako! 
Hatuna ilimu isipokuwa ile uliyotufundisha; bila 
shaka wewe ndiye Mjuzi na ndiye Mwenye hikima.” 
CMwenye kuweka kila kitu mahala pake). 



33. Akasema (Mwenyezi Mungu): “Ewe 

Adam! Wambie majina yake.” Alipowaambia 
majina yake alisema (Mwenyezi Mungu)i 
“Sikukwambieni kwamba mimi ninajua siri za 
mbinguni na za ardhij tena najua mnayoyadhihirisha 
na mliyokuwa mnayaficha?” 

34. Na (wakumbushe watu khabari hii); 
Tulipowaambia Malaika: “Msujudieni Adam” (yaani 
mwadhimisheni kwa ile ilimu yake aliyopewa). 
Wakamsujudia wote isipokuwa Iblisj akakataa na 
akajivunaj na (tokea hapo) alikuwa katika makaririj 
(ila alichanganyika tu na Malaika). 

35. Na tulisema (baada ya hapo kumwambia 
Nabii Adam): “Ewe Adam! Kaa wewe na mkeo 
katika bustani hii (Peponi)j na kuleni humo 
maridhawa po pote mpendapo, lakini msiukaribie 
mti huu tuj msije kuwa miongoni mwa 
waliodhulumu (nafsi zao kwa kukhalifu amri za 
Mwenyezi Mungu).” 



Aya ya 180 ya sura ya Saba (yaani Suratul Aaraf Juzuu ya 9) yaani Wahllahil Asmaul Husna. Tunawaambia 
Itakuwaje Majina ya Mwenyezi Mungu kutandazwa yakadhthirishwa? Hayo ni majina ya vitu vyenye roho na 
visivyokuwa na roho, vilivyowekwa mbele ya Nabii Adam akaambiwa avitaje. Na hivyo kutumiwa ' Him ’ badala ya 
'Ha' ni kwa sababu vimechanganyika visivyokuwa na akili na vyenye akili. Na hii ndiyo asturi ya lugha ya 
Kiarabu. Labda halahamu lugha barabara; anajua juu juu tu. Na hii ndiyo khatari ya ilimu chache. Ilimu chache 
udhia: Ilimu chache yadhuru. Na wanaona hapo imeandikwa ‘Asmai haaulai’ — majina ya hawa. Iko wapi majina 
ya Mwenyezi Mungu? 

35. Mke wa Adam ni Hawwaa. Na Quran haikusema kwa uwazi namna alivyoumbwa. Na huo mu pia 
hatukuambiwa ni mti gani. 

Wamevuruga Makadiyani Aya waliyoifanya ya 36 mahala pawili (1) Wamesema kuwa hakuwako Peponi Nabii 
Adam hapo alipoumbwa wala mkewe — Bibi Hawwaa. Lakini waliumbwa hapa ulimwenguni Babylon (Iraq au 
Assyria) Na maneno yao khasa waliyoyatia katika hiyo tafsiri yao ni haya: “Hapa neno hili maana yake si Pepo bali 
ni bustani ya hapa duniani . . . Uchunguzi wa siku hizi umebainisha ya kuwa mahala aiipowekwa Adamu ni katika 
bustani ya Edcn iliyokuwa karibu na Babylon katika nchi ya Iraq au Assyria.” 

Tazama wanavyoipinga Quran dhahir shahir. Quran inasema katika Aya ya 36 Suratul Bagarah (wao 
wameifanya 1 ya 37) na katika Aya 24 ya Suratul Aaraf (ambayo wao wameifanya ya 25) na nyinginezo kuwa: 
“Shukeni. Na kao lenu litakuwa katika ardhi, na surehe yenu pia.” Hapa Mwenyezi Mungu anasema “Watoke 
kwenye Pepo Wende katika ardhi”. Wao Makadiyani wanasema kuwa walikuwa papa hapa katika ardhi na Pepo 
hii ilikuwa katika ardhi! Natutahadhari na kutolewa maanani na Makadiyani. 

(2) Na mahala pa pili walipopaharibd kusudi katika Aya hii ni kusema kuwa lile tamko la Shajarah 
(mti)linalosema 'Walaa Taqrabaa Hadhihish Shajara’ (yaani Msiukurubie mti huu). Wana mambo mabaya.’ 
Hivi ndivyo walivyosema Makadtyani na wakasema kuwa tafsiri hiyo wameitoa katika kamusi la Lane (yaani 
Arabic English Lexicon by E.W. Lane). 

Tazama hamu yao hii ya kutaka kuwapoteza Waislamu na dini yao ya haki. Wanajitahidt kila namna kugeuza 
tafsin ya Quran, kama wanavyopoteza taisiri ya Hadithi za Mtume na maneno ya wanayyuoni wa haki. Mwanzo 
wa tafsiri yao (viii) wametaja chungu ya majina ya tafsiri za Quran kuonyesha kuwa wametegemea tafsiri hizo 


II 


JUZUU I 


AL BAOARAH (2) 


Al IF LAM MYM 


36. (Lakini) Shetani (yule Iblis adui yao) 
aliwateiezesha wote wawili (wakakhalifu amri ile, 
wakala katika mti huo waliokatazwa) na akawatoa 
katika ile (hali) waliyokuwa nayo. Tukawaambia: 
“Nendeni, hali ya kuwa maadui nyinyi kwa nyinyi, 
na makazi yenu (sasa) katika ardhi, na (mtapata) 
starehe humo kwa muda (makhususi).” 



37. Kisha Adam akapokea maneno (ya 
maombi) kwa Mola wake, (akaomba), na Mola wake 
akapokea toba yake; hakika yeye ndiye mwingi wa 
kupokea toba (kwa wenye kutubia) na Mwingi wa 
kurehemu (kwa wanaostahiki kurehemewa. Ama 
Iblis hakutubia kwa hivyo hakustahiki kurehemewa). 



38. Tukasema: “Shukeni humo nyote; na kama 
ukikufikieni uwongozi utokao kwangu, basi 
watakaofuata uwongozi wangu huo haitakuwa khofu 
juu yao wala hawatahuzunika.” 

39. “Lakini wenye kukufuru na 
kuyakadhibisha maneno yetu, hao ndio 
watakaokuwa watu wa Motorti, humo watakaa 
milele.” 

40. Enyi kizazi cha Israili (Nabii Yaaqub! 
Yaani Ee Mayahudi!) Zikumbukeni neema zangu 
nilizokuneemesheni; na tekelezeni ahadi yangu (ya 
kuwa akija Mtume mtamfuata), nitatekeleza ahadi 
yenu (ya kukupeni Pepo); na niogopeni mimi tu. 




•* ** «•/ 


u 













katika kufasiri kwao. Basi kwa nini wasimtaje mmoja katika wafasiri hao kuwa yeye ndiye waliyemtegemea katika 
kufasiri Shajarah kwa ugomvi? Wana yakini kuwa hakuna mfasiri mmoja katika hao na wengineo aliyefasiri hivi. 
Wote hao wamefasiri Shajarah kuwa mti. Na vile vile wametaja majina ya baadhi ya Maqamusi ambayo 
yametungwa makusudi kwa kufasiri maneno yaliyomo katika Quran tu, kama hiyo Mufradat waliyoitaja. Na kama 
Kalimatul Quran na kama Majazul Quran. Kwa nini wasikitaje kimoja katika hivi kilichofasiri tamko hili la 
Shajarah kuwa maana yake ugomvi? Wanajua yakini kuwa hapana mmoja aliyelifasiri tamko hilo kuwa maana yake 
ugomvi. Kataja kamus la Lane lisilokhusika na maana ya maneno ya Quran, bali limekhusika na maneno ya 
Kiarabu tu. Na juu ya hivi huyo Lane hakusema tamko la Shajarah kwa Jimu yenye fat-ha kuwa maana yake 
ugomvi. Makamus husema tamko la shajr (kwa Jimu yenye sukuni) ndiyo ugomvi. na wao wanajua kuwa hivi 
ndivyo ilivyo katika hilo kamus la Lane kama Makamus mengine, kama vile A 1 Qamus, A 1 Munjid na mengineyo. 
Lakini wanataka tu kuwapoteza Waislamu makusudi. Hata lugha yetu ya Kiswahili inakuwa vivi hivi. Kwa 
kugeuka IRABU inageuka maana. Kiti, Kito, Kitu' ni zenye maana mbali mbali kabtsa, na zote zina harufu zile 
zile na irabu zile zile, ila ile irabu ya mwisho tu. Na vile vile Kati, Kiti na Koti, ile irabu ya mwanzo ndiyo 
iliyopelekea kuwa maana mbali. Na vile vile Kuti na Kutu na Kuta na hama na hema na homa, na chama na 
chema na chuma. Wanajua hawa, lakini hamu yao kuwapoteza tu Waislamu na dini yao ya haki. 


37. Maneno aliyopokea Adam kwa Mola Wake ni haya “Mola wetu! Tumedhulumu nafsi zetuj kama 
hutusamehc na kuturehemu bila shaka tutakuwa miongoni mwa wenye khasara.” Taz Sura 7 (Al AaraJ) Aya 23. 

40. Neema walizoneemeshwa Mayahudi ni nyingi, Taz. Aya 47 na 49-50. Na hapa wanasemezwa kwa 
mujibu wa itikadi zao wenyewe, wanaambiwa: Mnadai kuwa nyinyi ndio mlioneemeshwa na Mwenyezi Mungu: 
basi jee, mbona mmezisahau neema zangu? Mnadai kuwa mmefanyiana ahadi na mimi: basi Mimi nimekwisha 
kutimizieni ahadi yangu kwa kukutoweni katika nchi ya tabu na mashaka, na kukupeni Kanaan, nchi yenye 
“kuchuruzika maziwa na asali.” Je nyinyi mmetimiza vipi ahadi yenu? 


12 


* 


JUZUU 2 


AL BAOARAH (2) 


SAYAQULU 


41. Na aminini niliyoyatercmsha ambayo 
yanasadikisha yaliyo pamoja nanyi, wala msiwe wa 
kwanza kuyakataa. Wala msiyauze maneno yangu 
kwa ajili ya thamani ndogo tu (ya kilimwenguni)*, na 
niogopeni Mimi tu. 

42. Wala msichanganye haki na batili, na 
mkaficha haki, na hali mnajua. 

43. Na simamisheni Sala (Enyi Mayahudi) na 
toeni Zaka na inameni pamoja na wanaoinama (yaani 
kuweni Waislamu). 

44. Je! Mnawaamrisha watu kutenda mema na 
mnajisahau nafsi zenu, hali mnasoma Kitabu (cha 
Mwenyezi Mungu kuwa kufanya hivyo ni vibaya)? 
Basi je, hamfahamu? 

45. Na jisaidieni (katika mambo yenu) kwa 
kusubiri na kwa kusali; na kwa hakika jambo hilo ni 
gumu isipokuwa kwa wanyenyekevu 

46. Ambao wana yakini ya kwamba watakutana 
na Mola wao na ya kwamba watarejea Kwake. 

47. Enyi kizazi cha Israili (Mayahudi)! 
Kumbukeni neema zangu nilizokuneemesheni, na 
nikakutukuzeni kuliko viumbe wengine (wa wakati 
huo). 

48. Na iogopeni Siku ambayo nafsi haitaifaa 
nafsi nyingine cho chote, wala hayatakubaliwa kwake 
(nafsi hiyo) maombezi (kama ataombewa), wala 
hakitapokewa kikomboleo kwake; wala 
hawatanusuriwa. 

49. Na (kumbukeni) Tulipokuokoeni kwa watu 
wa Firauni waliokupeni adhabu mbaya; 
wakiwachinja watoto wenu wanaume na kuwawacha 
hai wanawake; na katika hayo (kuokolewa huko) 
ilipatikana neema kubwa iliyotoka kwa Mola wenu. 





© 



& 









41. Ahadi waliyopcwa Mayahudi katika Tauraii m kuwa Mwcnyezi Mungu Atawalelea Nabii Amtte Maneno 
Yake katika kinywa chake, na awaambie kila alilomwusia; na Mwenyezi Mungu Akamleta Mtume Muhammad 
akawaambia kwa ulimi wake alilotumwa na Mwenyezi Mungu. Hili linathibitisha yale yaliyosemwa katika Taurati, 
kwa sababu hakuja Nabii mwengine aliyekuwa na sifa hizo zilizomo katika Tauratt. Kama Nabii Muhammad 
angekuwa muongo angeuliwa kania ilivyosemwa katika Marejezo 18: 18-22. Kwa kutaka utukufu wa 
Ulimwenguni Mayahudi walizikataa dalili hizo wakazibadilisha kwa thamani ndogo, wakaHcha haki. 

44. Baadhi ya wanavyuoni wa Kiyahudi wakisilimu jamaa zao wakapata habari, huwaendea kwa siri 
wakawaambia 'Dini hii mliyoifuata aliyokuja nayo Nabii Muhammad ni ya haki, shikamaneni nayo; lakini sisi 
hatuwezi kukosa ukubwa wetu.’ Ndiyo Mwenyezi Mungu anawasimanga kwa Aya hii. 

45 - Ingawa maneno haya wanaambiwa Mayahaudi lakini yanawahusu watu wotc kama ilivyo ada ya Quran. 
Subira imesiHwa mara nyingi katika Quran. Mtu akisubiri katika kuendelea na mema aliyoamrishwa na katika 
kuacha mabaya anayoyapenda, na akasubiri juu ya mashaka na tabu za ulimwenguni, bila shaka atafaulu duniani 
na Akhera. 


13 



JUZUU I 


Al. BAOARAH (2) 


ALIF LAM MYM 


50. Na (kumbukeni) tulipoitcnga bahari kwa 
ajili yenu na tukakuokoeni, na tukawazamisha watu 
wa Ĕirauni, na hali mkitazama. 

51. Na (kumbukeni)tulipomwahidi Musa siku 
arubaini, (afanye ibada mfululizo, kisha tumpe 
Taurati). Mkamfanya ndama (kuwa mungu) baada 
yake, na mkawa madhalimu (wa nafsi zenu). 

52. Kisha tukakusameheni baada ya hayo, ili 
mpate kushukuru. 

53. Na (kumbukeni) Tulipompa Musa Kitabu 
(kilichokusanya kila wanayoyahitajia) na cha 
kupambanua baina ya yaliyo ya haki na yasiyokuwa 
ya haki ili mpate kuongoka. 

54. Na (kumbukeni habari hiiO Musa 
alipowaambia watu wake: “Enyi watu wangu! 
Hakika nyinyi mmezidhulumu nafsi zenu kwa 
kumfanya kwenu ndama (kuwa mungu). Basi tubuni 
kwa Mwumba Wenu (Mola wenu) na ziueni nafsi 
zenu; haya ni bora kwenu mbele ya Mwumba 
wenu.” Basi akapokea toba yenu. Hakika Yeye 
ndiye apokeaye toba na ndiye Mwenye kurehemu. 

55. Na (kumbukeni habari hii pia*.) Mliposema: 
“Ewe Musa! Hatutakuamini mpaka tumwone 
Mwenyezi Mungu waziwazi.” Yakakunyakueni 
mauti ya ghafla (ya kukuueni moto wa radi), na hali 
mnaona. 

56. Kisha tukakufufueni baada ya kufa kwenu, 
ili mpate kushukuru. 




50. Aya hii ni ya Kuwakumbusha Mayahudi wakaii wazee wao walipokuwa wanatoka Misri kumkimbia 
Firauni, Mwenyezi Mungu akawapasulia bahan wakapita kwa salama. 

$ 1 . Aya hii ni ya kuwakumbusha ubaya wa wazee wao: Nabii Musa aliwaaga kuwa ataondoka muda wa siku 
40, atakaporejea atawaleiea Kitabu cha Sharia yao kinachotoka kwa Mwenyezi Mungu. 

Basi baada ya siku chache tu tangu kuondoka Nabii Musa waliacha kumwabudu Mwenyezi Mungu, 
wakatengeneza ndama wa dhahabu wakawa wanamuabudu. Soma hadithi yao kaiika Sura Taa Haa 20: 87-97. 

33. “Cha kupambanua”, muradi wake ni tle miujiza aliyopewa Nabii Musa iliyopambanua baina ya haki na 
batili. 


34. Kwa makosa makubwa wa!iyofanya Mayahudi ya kuabudu ndama Mwenyezi Mungu Aliwapa adabu hii 
ya kuuana wenyewe kwa wenyewe. 

33. Kisa cha Mayahudi kutaka kumwona Mwenyezi Mungu waziwazi kinatajwa pia katika Talmud. 

36. Wameivuruga Aya waliyoihisabu kuwa ni ya 37 Wakasema kuwa Hawakufa watu hao kisha wakafufuliwa 
kwani wanaokufa hawafufuki mpaka siku ya Kiyama. Nao wanajua kwa yakini — na Waislamu wote wanajua kwa 
yakini — kuwa katika Miujiza ya Nabii Isa ni kuwa alifufua baadhi ya waliokuwa wamekufa, kisha wakafa tena 
papo hapo baada ya kuthibitika Muujiza huo mbele ya wote waliokuwa hapo. Mwenyezi Mungu ameitaja katika 
Aya nyingi /a Quran habari hii na kama hii; kama Aya ya 49 ya Surat Aali Imran (wao wameihisabu ya 30); na 
wameUasiri hivi:- “Na kuwahuisha wafu” . . . na kama Aya ya 1 10 ya Suratul Maida (wao wameihisabu ya 1 1 1), 
na wameifasiri hivi:- “Na ulipowatoa wafu.” 


14 


JUZUU I 


AL BAQARAH (2) 


ALIF LAM MYM 


57. Na tukakutilieni kivuli kwa mawingu 
(mlipokuwa mnakata jangwa kutoka Misri kwenda 
Sham) na tukakuteremshieni Manna na Salwa: 
(tukakwambieni)“Kuleni katika vitu vizuri hivi 
tulivyokuruzukuni. ,, Nao hawakutudhulumu Sisi 
(walipokhalifu amri Yetu) lakini walikuwa 
wamejidhulumu nafsi zao (kwa huko kuacha kututii). 

58. Na (kumbukeni khabari hii vile vile:) 
Tuliposema: “Ingieni mji huu, na humo kuleni kwa 
maridhawa po pote mpendapo, na ingieni katika 
mlango wake kwa kunyenyekea, na semeni. 
“Tusamehe dhambi zetu ,, > Tutakusameheni makosa 
yenu, na tutawazidishia wema wale wafanyao wema. 



✓ 

3 






59. (Lakini wale) waliodhulumu (nafsi zao) 
walibadili kauli isiyokuwa waliyoambiwa. (Badala ya 
kuomba wasamehewe makosa yao na hawatafanya 
tena, . ndipo walipozidi ubaya). (Kwa hivyo) 
tukaiteremsha juu ya wale waliodhulumu adhabu 
kubwa kutoka mbinguni kwa sababu ya kuasi kwao. 



Na ziko Aya nyingine pia za kuonyesha miujiza ya kufufuliwa waliokufa. Wao Makadiyani wanasema kuwa 
Quran imesema waliokufa hawafufuki mpaka Siku ya Kiyama. Lakini na Quran ndiyo iliyosema haya pia. Siyo 
tuyafuate mengine katika Quran, na mengine tuyatupe! Quran imesema kufufuliwa kwa viumbe wote ni Akhera; 
na imesema vile vile kuwa wachache kabisa — kwa ajili ya kuonyesha Miujiza — walifufuliwa hapa duniani kwa 
muda mchache, kisha wakafa vile vile baada ya kuthibiti huo muujiza. Basi lazima tuamini yote yanayosemwa na 
Quran. 

Halafu hapo wakatoa stishhadi za uwongo za kuonyesha kuwa tamko la mauti lina maana nyingine siyo kufa. 
Wakasema ati tamko la Mait lililomo katika Sura ya 50 (yaani Surat Qaf) hationyeshi kufa. Bati tinaonyesha (1) 
kukoma uweza wa kukua. Na hali ya kuwa wao wenyewe katika tafsiri yao katika Aya ya 12 ya Sura hii — kwa 
mpango wao — wamefasiri: “Tukafufua mji uliokufa.” Wakasema na tamko la Mittu titilomo katika Sura ya 19 
(Surat Maryam) maana yake kutokuwa na fahamu. Na hali ya kuwa wao wenyewe wametifasiri katika Aya 
waliyosema kuwa ni ya 12. Walifasiri hivi: “Laiti ningekufa kabla ya haya”. Wakasema tena pia kuwa tamko la 
maiti lililoko katika Sura ya 6 (yaani Suratul An-Am) kwenye Aya watiyosema ni ya 123 maana yake (a) kukosa 
akili. Na wao wenyewe nafsi yao wameifasiri hapa kwa: “Je, aliyekuwa maiti kisha tukamhuisha”? Khalafu 
wakasema kuwa tamko la mauti tililomo katika Sura ya 14 (yaani Surat Ibrahim) katika Aya waliyosema ya 18 
maana yake (4) Kulemewa na huzuni, sikitiko au hofu. Na wao wenyewe wameifasiri hivi: “Na mauti yatamfikia . 
. Tena wakasema kuwa tamko la Amwat litilomo katika Sura ya 3 (yaani Aali Imran) katika Aya waliyoita ya 
1 70 maana yake kutokuwa na ucha Mungu au kufa kiroho, na wenyewe wameifasiri: “ni wafu”. Tena wakatoa 


tafsiri nyingine za uwongo wasizozitajia Aya za Quran. Lakini inawatosha hizaya kwa hizi watizozitajia Aya za 
Qurtn. Wenyewe wakataja tafsiri za uwongo hapa, na walipozifasiri khasa katika mahala pake wakasahau. 
Wakatasiri vile vile — kama wanavyofasiri wafasiri wengine — kwa kufa na kufufuka. Tazama Mwenyezi Mungu 
alivyowahizi. 


57. Manna ni kitu kama asali kitichokuwa kinatoka katika miti waliyokuwa wakikutana nayo huko jangwani 
iwe ndiyo kama asali au haluwa kwao. Na Salwa ni ndege waliokuwa wakiwajia kwa wingi kabisa humo njiani, ili 
wawachinje wawale pamoja na haluwa hiyo. Ndege hao wakishabihi hawa ndege wanaoitwa ‘tomboro*. 

58. Mji huo (au nchi hizo) ni hii Sham. Waliambiwa wende wakakae nchi hiyo, badala ya Misr, na waingie 
kwa shuruti hizo; lakini hawakuzitekeleza. 

59. Inasemekana kuwa adhabu yenyewe tlikuwa ni tauni na walikufa chungu ya watu kwa ugonjwa huo. 


15 


JUZUU I 


AL BAOARAH (2) 


ALIF LAM MYM 


6o. Na (kumbukeni khabari hii nayo)* Musa 
alipoomba maji kwa ajili ya watu wake, tukasema: 
“Lipige jiwe kwa fimbo yakoj” Mara zikabubujika 
humo chemchem kumi na mbili*, kila kabila ikajua 
mahali pake pa kunywea. (Tukawaambia:) Kuleni na 
kunyweni katika riziki ya Mwenyezi Mungu, wala 
msiasi katika ardhi mkafanya uharibifu. 



61. Na (kumbukeni khabari hii kadhalika:) 
Mliposema: “Ewe Musa! Hatuwezi kusubiri kwa 
chakula cha namna moja tu, basi tuombee kwa Mola 
wako atutolee vile vinavyooteshwa na ardhi, kama 
mboga zake na matango yake na ngano yake (au 
thomu zake) na adesi zake na vitunguu vyake.” 
Akasema (Mwenyezi Mungu): “Mnabadili vitu duni 
kwa vile vilivyo bora? Nendeni kwenye mji, huko 
mtapata mlivyoviomba”j Na ikapigwa juu yao 
(chapa ya) dhila (unyonge) na umasikinij 
nawakastahiki ghadhabu ya Mwenyezi Mungu: Na 
haya ni kwa sababu walikuwa wakiyakataa maneno 
ya Mwenyezi Mungu, na wakiwauwa Manabii pasipo 
haki. Basi haya ni kwa sababu ya kuasi kwao na 
kupindukia mipaka (ya Mwenyezi Mungu). 

62. Katika walioamini (Mitume ya zamani 

huko) na Mayahudi na Wakristo na Wasabai; yo 
yote (miongoni mwao) atakayemwamini Mwenyezi 
Mungu (sasa kama anavyosema Nabii Muhammad) 
na akaamini siku ya mwisho na akafanya vitendo 
vizuri, basi watapata thawabu zao kwa Mola wao, 
wala haitakuwa khofu juu yao, wala 

hawatahuzunika. 






61. Muradi wa chakula cha namna moja ni ile Manna na Salwa. Hawataki tena. Sifa hii wanayo Mayahudi 
mpaka leo. Hapana historia iliyojaa malalamiko kama yao. Hiii linakubaliwa na wataalamu wote wa historia. 

Na katika maasia makubwa waliyofanya Mayahudi ni kuwaua Manabii wa Mwenyezi Mungu kama Zakaria 
(Zacharia) na Yahya (John); na wakataka kumwua Nabii Isa na Nabii Muhammad pia. 

62. Muradi wa Aya hii ni kwamba jambo kubwa la kupatia mema na kuepuka khofu na huzuni za Siku ya 
Kiyama ni kumwamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho, na kufanya amali njema. Na hili halikuhusikana na 
Waislamu peke yao, bali linawakusanya watu wa dini zote zilizotajwa hapa. Makubwa katika mambo mema ni 
kufuata Amri za Mwcnyezi Mungu zilizobainiwa katika vitabu vyake vitakatifu. Na miongoni mwa Amri ztlizomo 
katika vitabu vya Mayahudi na Wakristo ni kumuamini Mtume mtukufu Muhammad s.a.w. Tazama Marejezo 18: 
17-19 na Johana 14: 19-26. 

Wamepachika katika maelezo ya Aya walioihisabu kuwa ni ya 63 maneno ya uwongo haya: “Tukumbuke ya 
kuwa Mtume s.a.w. pia alitabiri ya kuwa Uislamu utainuka tena katika kufika kwa Masihi Aliyeahidiwa. Kuftka 
kwa Seyyidna Ahmad, mwanzo wa karne hii ya 14 ya Hijra . . .” Kwa nini wasikitaje kitabu hicho? 

Uwongo kabisa: Hakuna Hadithi hii katika kitabu cho chote kile kinachotaja Hadithi za Mtume. Hata wao juu 
ya uzushi wao hawakujasirisha kukitaja kitabu hicho kisichokuwapo ulimwenguni. Basi, hamu yao Makadiyani 
wawapoteze Waislamu wawe makaHrt. Kila wanayoyafanya, lengo lao ni kuwafanya Waislamu wawe makaiiri. 


JUZUU l 


AL BAOARAH (2) 


AL1F LAM MYM 


63. Na (kumbukeni habari hii vile vile enyi 
Mayahudi)' Tulipotwaa ahadi yenu (ahadi ya wazee 
wenu katika zama za Nabii Musa) na tukauinua 
mlima juu yenu (tukakwambieni): “Kamateni kwa 
nguvu haya tuliyokupeni na yakumbukeni yaliyomo 
ndani yake ili mpate kuwa wacha Mungu.” 

64. Kisha mlikengeuka (mligeuka) baada ya 
haya. Na lau kuwa si fadhila za Mwenyezi Mungu 
juu yenu na rehema Zake, mngalikuwa miongoni 
mwa wenye kukhasirika (daima). 

65. Na kwa yakini mmekwisha kujua (khabari 
za) wale walioasi miongoni mwenu katika (amri ya 
kuihishimuj Jumaamosi. Basi Tukawaambia: 
“Kuweni manyani wadhalilifu.” 

66. Kwa hivyo tukaifanya (adhabu hiyo) kuwa 
onyo kwa wale waliokuwa katika zama zao na 
waliokuja nyuma yao, na (tukaifanya ni) mauidha 
kwa wamchao Mwenyezi Mungu. 

67. Na (kumbukeni khabari hii pia enyi 
Mayahudi:) Musa alipowaambia watu wake: 
“Hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mchinje 
ng^ombe.” Wakasema: “Je ! Unatufanyia mzaha 
(sasa)?” Akasema: “(La!) Najikinga kwa Mwenyezi 
Mungu kuwa miongoni mwa wajinga (wanaofanya 
mizaha katika mambo ya dini).” 



63. Mayahudi walipopcwa ile Taurati walifanya ukaidi kuipokea. Mwenyezi Mungu akaliamrisha jabali 
lililokuwa limezunguka mji ule linyanyuke juu liwafunike kama kiwinguj likanyanyuka namna hivyo, liko juu ya 
tosi zao. Na wakaambiwa: “Kama hamtafuata, liiakuangukieni likusagenisageni.” Hapo ndipo waUpofuata; kisha 
wakatupilia mbali. 

Na hayo nwelezo waliyoyatoa Makadiyani katika Aya walizozifanya ni za 64 na 66 wako wanavyuoni wachachc 
kabisa waliosema hivyo. Basi kuitakidi hivyo si ukafiri. 

6$. Mayahudi walikatazwa katika dini yao kufanya kazi siku ya Jumaamosi — wawemo ibadani tu. Lakini 
baadhi yao waliasi, ima kwa ujanja au kinagaubaga (dhahiri bila ya kudanganya kwa kufanya ujanja wo wote). Basi 
Mwenyezi Mungu aliwaadhibu wote wa]iokhaiifu, hata waliokhalifu kwa ujanjaujanja. 

Miongoni mwa hao waliokhalifu kwa ujanja ni wavuvi wa samaki. Walikuwa wakiweka madema yao na kutega 
mazio yao laasiri ya Ijumaa, ili wanase Jumaamosi ili isipite bure siku hiyo ya Jumaamosi; iwe wameipatia fa»da ya 
kilimwcnguni japo kuwa wamekatazwa. Basi wakenda wakiwachukua Jumaapili. Mwenyezi Mungu akawatia adabu 
hii iliyotajwa katika Aya hii. 

Basi na hao wanaodhulumu mali za watu kwa jina la ‘Bayilkat-i’ . . . na kwa njia nyingtne za udanganyifu, 
wanangojwa na adhabu kubwa kabisa ya Mwenyezi Mungu. Baadhi ya wanavyuoni wanasema kuwa si lazima 
kuwa Mayahudi hao waligeuzwa manyani kwa sura. Inawezekana kuwa walipewa sifa za manyani tu, kama 
unyonge wa daima, ukosefu wa ilimu, kufanya kila wanalolipenda japo halikubaliwi na akili, na kama hayo katika 
sifa za manyant. 

67. Mtu mmoja katika zama za Nabii Musa aliuawa, asijulikane aliyemuua. Akaja akaulizwa Nabii Musa. 
Mwenyezi Mungu akamletea Wahyi awambie wachinje ng’ombe, kisha watwae mkia wa ng’ombe huyo, wamchape 
huyo maiti; atafufuka amtaje huyo aliyemuua, apate kulipwa kisasi chake. Au akisha kuchinjwa waje watu 
wanaotuhumiwa washikishwe ng’ombe huyo (kama kiapo). Atakayefazaika abanwe mpaka abainishe aliyeua. Na 
penguie atakiri kuwa yeye ndiye aliyeua. 

Nabii Musa alipowajuvya khabari hii waliona kuwa wanarushwa tu. Basi wakashadidishashadidisha. Na Mungu 
akawashadidishia. Hata walipompata wa namna hiyo wakamchinja, taabu nyingi zilikuwa zjmekwishawafika na 
mali rnengi yamekwishapotea. 


17 


JUZUU i 


AL BAQARAH (2) 


AL1F LAM MYM 


68. Wakasema: “Tuombee kwa Mola wako 
atupambanulie ni (wa umri) gani (ng’ombe huyo)?” 
Akasema: “Hakika Yeye anasema kwamba ng’ombe 
huyo si mzee wala si mchanga, bali ni wa katikati 
baina ya hao. Basi fanyeni mnavyoamrishwa.” 

69. Wakasema: “Tuombee kwa Mola wako 
atupambanulie nini rangi yake.” Akasema: “Yeye 
anasema, kuwa ng’ombe huyo ni wa manjano, na 
rangi yake imewiva sana, huwapendeza 
wanaomtazama.” 

70. Wakasema: “Tuombee kwa Mola wako 
atupambanulie ni vipi hali yake; hakika ng’ombe 
(waliotajwa kwa sifa hizo) wanafanana; (basi yupi)? 
Na kwa yakini kama Mungu akipenda (tutafuata) 
tuwe wenye kuongoka.” 

71. Akasema: “Yeye anasema: Kuwa Kuyo si 
ng’ombe aliyetiwa kazini kulima ardhi wala kutilia 
maji mimea, safi kabisa rangi yake, hana kipaku 
ndani yake.” Wakasema: “Sasa umeleta (maneno 
ya) haki.” Basi wakamchinja, na walikuwa mbali na 
kufanya hayo. 

72. Na (kumbukeni khabari hii inayotajwa sasa 
hivi:) Mlipoiua nafsi, kisha mkakhitilafiana kwa 
hayoj (wengine wanasema kauawa na Fulani na 
wengine wanasema Fulani mwingine). Na Mwenyezi 
Mungu ni Mtoaji wa hayo mliyokuwa mkiyaficha. 
(Basi akayatoa akajulikana huyo aliyemwua). 

73. Tukasema: “Mpigeni kwa baadhi (sehemu) 
yake (huyu ng’ombe).” Ndivyo hivi Mwenyezi 
Mungu huwahuisha wafu; na anakuonyesheni Dalili 
zake ili mpate kufahamu. 

74. Kisha nyoyo zenu zikawa ngumu baada ya 
hayo (yote); hata zikawa kama mawe au ngumu 
zaidi; kwani kuna mawe mengine yanayobubujika 
mito ndani yake, na kuna mengine yanayopasuka 
yakatoka maji ndani yake; na kuna mengine 
huanguka kwa sababu ya khofu ya Mwenyezi 
Mungu. (Na nyinyi Mayahudi hamuathiriki kwa lo 
lote). Na Mwenyezi Mungu si Mwenye kughafilika 
na mnayoyafanya. 



72. Huu ndio mwanzo wa kisa cha Ng’ombe. Ukisoma vitabu vya watu mafasihi leo utaona wakitoa kisa 
hawaanzi mwanzo, bali huanzia kati au mwisho. Basi msemo wa namna hii umeanza kutumika kalika Quran. 

74. Mawe pamoja na ugumu wake hupasuka yakatoka maji, na pamoja na kuwa hayana akili hayakhstlifu amri 
ya Mungu. Lakini Mayahudi hawaathiriki kwa waadhi, pamoja na kupewa akili na kupelekewa Mitume na Vitabu 
na kuonyeshwa miujiza kadha wa kadha. 


18 



JUZUU I 


AL BAQARAH (2) 


AL1F LAM MYM 


75. Mnatumaini (nyinyi Waislamu) ya kwamba 
watakuaminini (hao Mayahudi); na hali baadhi yao 
walikuwa wanasikia maneno ya Mwenyezi Mungu, 
kisha wanayabadili baada ya kuwa wameyafahamu; 
na hali wanajua? 

76. Na wanapokutana na wale walioamini 

husema: “'rumeamini (kuwa kweli huyu Nabii 
Muhammad Mtume wa haki, katajwa katika vitabu 
vyetu).” Na wanapokuwa peke yao, wao kwa wao, 
husema: “Mnawaambia (Waislamu) 

aliyokufungulieni Mwenyezi Mungu ili wapate 
kukuhojini mbele ya Mola wenu (kwa yaliyo katika 
vitabu vya Mola wenu vilivyo kwenu) (wakuhojini 
kwa kitabu kinachotoka kwa Mola wenu)? Hamna 
akili? 

1 77. (Mwenyezi Mungu anasema:) Hawajui ya 
kwamba Mwenyezi Mungu anayajua wanayoyaHcha 
na wanayoyadhihirisha? 

78. Na wako miongoni mwao (hao Mayahudi) 
watu wasiojua kusoma; hawajui (kusoma na 
kufahamu) Kitabu (cha Mwenyezi Mungu; hawajui) 
isipokuwa tamaa tu za upuuzi, nao hawana ila 

kudhani tu. 

79. Basi adhabu kali itawathibitikia 

wanaoandika kitabu kwa mikono yao, kisha 
wakasema: “Hiki kimetoka kwa Mwenyezi 

Mungu.” (Wanasema uwongo huo) Ili wachukue 
thamani ndogo ya kilimwengu. Basi ole wao kwa 
yale waliyoyaandika kwa mikono yao (wakasingizia 
kuwa ya Mungu). Na ole wao kwa yale 
wanayoyachuma. 

80. Na walisema: “Hautatugusa Moto (wa 
Jahannam) isipokuwa kwa siku chache tu.” Sema: 

“Je! Mmepata ahadi kwa Mwenyezi Mungu? 
Kwa hivyo hatakhalifu ahadi yake. Au mnamsingizia 
Mwenyezi Mungu mambo msiyoyajua.” 



75. Kwa kuwa Mayahudi ni watu wa kitabu (Taurati) atnbacho kimetaja sifa ya Nabii Muhammad s.a.w., 
Mtume alikuwa akitaraji sana kuwa watamuamini na kumfuata. Kwa Aya hii Mwenyezi Mungu Anawatoa tamaa 
Mtume na Masahaba wake wasitaraji kuwa Mayahudi wataamini, pamoja na kuwaonesha kuwa wao wametangulia 
kufanya Makubwa zaidi ya hayo: yaani kubadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu. 

Mayahudi wamebadilisha maneno ya Taurati kwa kuondosha matamko na kutia mengine, kwa kugeuza tafsi|i, 
kwa kupunguza na kwa kuongeza pia. 

76 . Mayahudi walipokuwa wakimnaAkia Mtume s.a.w. na wafuasi wake na wakiwakubalia kuwa kweli Mtume 
Muhammad s.a.w. katajwa katika Taurati, wenzao walikuwa wakiwalaumu kwa kule kuwafunulia Waislamu 
mambo ambayo Mayahudi wamewaHkiana kuwa wayahche. Basi Mwenyezi Mungu Anawajibu kwa Aya ifuwatayo 
kwamba Ycye Anayajuwa wanayoyaHcha na wanayoyadhihirisha. 

80-82. Mayahudi, kwa kujitapa kuwa ni watukufu, kwa kule kunasibikana kwao na Mitume, walikuwa 
wakidai kuwa hawataadhibiwa illa siku arubaini tu ambazo wazee wao waliabudu ndama. Mwenyezi Mungu 
Anawakadhibisha kwa Aya hizi kwamba yo yote atakayefanya maovu ataadhibiwa kwa maovu yake; na hapana 
litakalomnusuru mtu ila imani na amali njema. 


19 



JUZUU I 


Al. BAQARAH ( 2 ) 


ALIF LAM MYM 


t 


81. Naam, wanaochuma ubaya — na makosa 
yao yakawazunguka — hao ndio watu wa Motoni; 
humo watakaa milele. 

82. Na wale waiioamini na kutenda mema, hao 
ndio watu wa Peponi, humo watakaa milele. 

83. Na (kumbukeni khabari hii: ) Tulipochukua 
ahadi ya kizazi cha Israili (Mayahudi tukawaambia) 
kuwa “Hamtamwabudu yo yote (sasa) ila Mwenyezi 
Mungu; na muwafanyie wema wazazi na jamaa na 
mayatima na masikini, na semeni na watu kwa wema 
na simamisheni Sala na toeni Zaka.” Kisha 
mkageuka isipokuwa wachache tu katika nyinyi na 
(hivi sasa pia) nyinyi mnapuuza (hivi). 

84. Na (kumbukeni khabari hii nayo:) 
Tulipochukua ahadi yenu; kuwa himtamwaga damu 
zenu, wala hamtawatoa watu wenu katika miji yenu; 
nanyi mkakubali (wala msifuate). Na mnajua (kuwa 
mlikubali wala msifuate). 

85. Kisha nyinyi mnawaua watu wenu, na 
mnawatoa baadhi yenu katika nyumba zao; 
mnasaidiana juu yao (katika kuwadhuru) kwa (njia 
za kukupatisheni) dhambi na (kuonyesha) uadui. Na 
wakikujieni mateka mnawakomboa, na hali 
imeharimishwa kwenu kuwatoa. Je! Mnaamini 
baadhi ya Kitabu na kukataa baadhi (yake)? Basi 
hakuna malipo kwa mwenye kufanya haya katika 
nyinyi ila fedheha katika maisha ya dunia; na siku ya 
Kiyama watapelekwa katika adhabu kali. Na 
Mwenyezi Mungu si mwenye kughaHlika na yale 
mnayoyatenda. 

86. Hao ndio waliokhiari (starehe za) uhai wa 
dunia badala ya (starehe za) Akhera; kwa hivyo 
hawatapunguziwa adhabu wala hawatanusuriwa. 

87. Na hakika tulimpa Musa Kitabu na 




_ " » *. > k, 






Basi tunawanasihi wale wanaojigamba kwa nasabu na kuona kuwa nasabu zao zitawatosha Mbele ya Mwenyezt 
Mungu. Mungu ameyakataa haya katika mahala pengi katika Qurani. Pamoja katika humo ni aya ya 10 1 ya 
Suratul Muuminuun, na Mtume ameyakataa kwa hadithi nyingi na tazama maelezo ya aya ya 124 ya sura hii hii. 


85. Madina kulikuwa na makabila mawili: Aws na Khazraj. Watu wa makabila haya kabla ya kusilimu 
walikuwa mara kwa mara wakipigana. Mayahudi wa Madina waligawanyika maiungu mawili, wengine wakaunga 
upande wa Aws na wengine upande wa Khazraj. Kwa hivyo wakati yanapopigana makabila mawili haya, Mayahudi 
wa upande mmoja wahkuwa wakiua Mayahudi wenzao wa upande mwengine. Na iwapo baadhi ya jamaa zao 
wamekuwa mateka, wajikuwa wakiwakomboa. Hapa wanaambiwa “Iwapo mnawakomboa mateka wa Kiyahudi 
kwa sababu ya kufuata Taurati, kwa nini mnapigana nyinyi kwa nytnyi, na hilo pia limekatazwa katika Taurati? 
Mnaamini baadhi ya Taurati na kuikanusha baadhi nyingine?” 

Na kama Alivyosema Mwenyezi Mungu: walipata fedheha ya kuuliwa, kutolewa katika miji na kufanywa 
mateka. Na Siku ya Kiyama watapata adhabu iliyotajwa mwisho wa Aya. 

87. Kwa Waislamu “Roho mtakatifu” ni Malaika Jibril, si yule wanaedai Wakristo kuwa ni mmoja wa asli ya 


20 


JUZUU I 


AL BAOARAH ( 2 ) 


Al IF l.AM MYM 


tukawafuatisha Mitume (wengine) baada yake. na 
tukampa Isa, mwana wa Mariamu, hoja zilizo 
waziwazi, na tukamtia nguvu kwa Roho mtakatifu 
0 ibril). Basi (nyinyi Mayahudi kazi yenu ndiyo hii 
tuO Kila walipokufikieni Mitume kwa yale 
yasiyoyapenda nafsi zenu, mlijivuna, kundi moja 
mkalikadhibisha na kundi (jingine) mkaliua! 

88. Na walisema (alipokuja- Nabii Muhammad 
akawafundisha diniO “Nyoyo zetu zimefunikwa 
(hatufahamu unayoyasema).” (Nao ni waongo katika 
majidai hayo). Bali Mwenyezi Mungu amewalaani 
kwa kufuru zao-, kwa hivyo ni kidogo tu 
wanayoyaamini. 

89. Na kilipowafikia (wakati wa Nabii 
Muhammad hiki) Kitabu kitokacho kwa Mwenyezi 
Mungu kisadikishacho yaliyo pamoja nao 
(walikadhibisha); na zamani walikuwa 
wakiwafungulia makafiri (khabari ya Mtume huyo). 
Lakini yalipowafikia yale waliyokuwa wakiyajua 
waliyakataa. Basi laana ya Mwenyezi Mungu iko juu 
ya makafiri (hao). 

90. Kibaya kabisa walichouzia (starehe za) nafsi 
zao (za Akhera) ni kule kukataa aliyoyateremsha 
Mwenyezi Mungu. (Wanakanusha hivyo) kwa ajili 
ya kuona maya (husuda) kwa kuwa Mwenyezi 
Mungu kawateremshia fadhila Zake awatakao katika 
waja Wake (wasiokuwa Mayahudi). Kwa hiyo 
wakastahiki (kwa Mwenyezi Mungu) ghadhabu (tena 
safari hii kwa kumkataa Nabii Muhammad) juu ya 
ghadhabu (juu ya ghadhabu walizoghadhibikiwa kwa 
kuwapinga hao Mitume waliotangulia); na watakuwa 
nayo makafiri (hao) adhabu ya kudhalilisha. 

91. Na wanapoambiwa (hao Mayahudi): 
c ‘Yaaminini aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu,” 
(kwa Nabii Muhammad) husema: “Tunaamini 
yaliyoteremshwa juu yetu (kwa Nabii Musa)”; na 
huyakataa yasiyokuwa hayo. Na hali ya kuwa hii 
(Quran) ndiyo haki inayosadikisha yale yaliyo 
pamoja nao. Sema: “Mbona mliwaua Mitume wa 
Mwenyezi Mungu hapo zamani kama mlikuwa 
mkiamini? 5 ’ 


® [JyCkj Li uJj > 







Utatu (trinity). 

Katika maelezo ya Aya walioifanya kuwa m ya 88 Makadiyani wamepachika hivi “Kama Nabii yo yote 
akifika tumpime kwa juu ya mizani hii, je mambo anayoleta yanafurahikiwa sana na watu au yanakasirikiwa.” 
Wamepachika haya wampe Utume huyo Mirza Ghulam wao. Na sisi tumekwisha kubaimsha dhahir shahir. 
tuhporejeza maelezo ya kwenyc Aya ya 4 Surantl Bagarah waliyoifanya Aya >35. Rejelea tulivyoyasema uzidi 
kuona uwongo wao na upotofu wao. 

89. Kabla ya kuja Mtume Muhammad s.a.w. Mayahudi walikuwa wakiwapa khabari Waarabu kuwa karibum 


21 


JUZUU I 


AL BAQARAH (2) 


ALIF LAM MYM 


92. “Na alikufikieni Musa na hoja zilizo 
waziwazi, kisha mkamfanya ndama (kuwa mungu) 
baada yake (baada ya kuondoka kwake), na mkawa 
madhalimu (wa nafsi zenu).” 

93. Na (kumbukcni khabari hii kadhalika:) 
Tulipochukua ahadi yenu (wazee wenu) na 
tukauinua mlima juu yenu (tukakwambieni): 
“Kamateni kwa nguvu haya tuliyokupeni na 
sikilizeni.” Wakasema: “Tunasikia na tunakataa.” 
Na wakanyweshwa nyoyoni mwao (mapenzi ya 
kuabudu) ndama kwa kufuru yao. Sema: “Ni kibaya 
kabisa (kitendo hicho) kilichokuamrishieni imani 
yenu; mkiwa ni wenye kuamini.” 

94. Sema (kuwaambia Mayahudi)'. “Ikiwa 
nyumba ya Akhera hiyo iliyoko kwa Mwenyezi 
Mungu ni yenu nyinyi tu bila ya watu wengine 
(kama mnavyosema); basi tamanini mauti kama 
nyinyi ni wasema kweli”. (Atakayesema:“Natamani 
kufa” atakufa sasa hivi. Basi wakakataa kutamani 
huko). 

95. Wala hawatayatamani kabisa kwa sababu ya 
yale ambayo mikono yao imeyafanya; na Mwenyezi 
Mungu anawajua vyema madhalimu. 

96. Na utawaona (Mayahudi) wana hamu 
kubwa ya kuishi kuliko watu wengine, na kuliko 
wale wamshirikishao Mungu (wasioamini Akhera); 
kila mmoja katika wao anapenda apewe umri wa 
miaka elfu. Na huko kupewa kwake umri mwingi 
hakuwezi kumwondoshea adhabu; na Mwenyezi 
Mungu anayaona (yote) wanayoyafanya. 

97. Sema: “Anayemfanyia ushinde Jtbril (kwa 
kuwa ndiye aliyemletea Utume Nabii Muhammad 
asiwapelekee Mayahudi) (ni bure, hana kosa Jibril); 
hakika yeye ameiteremsha Quran moyoni mwako 
kwa idhini ya Mwenyezi Mungu (sio kafanya kwa 
kupendelea kwake); (Quran) inayosadikisha yale 
yaUyokuwa kabla yake, na ni uwongozi na khabari 
njema kwa wanaoamini. 

98. Anayemfanyia ushinde Mwenyezi Mungu 
na Malaika wake na Mitume wake na Jibril na 
Mikail, (anatafuta kuangamia) kwani Mwenyezi 
Mungu atakuwa mshinde wa makafiri hao. 





S jfja> 

ijgar^t 






3 

3 

i 

II 



atadhihina Mtume. Tazama Marejezo 1 8: 15-19 na Johana 1:25. 

Ama kusema kuwa hao Mayahudi walikuwa wakiomba kwa jaha ya Mtume na wakishinda maadui zao- 
kuwa ndiyo muradi wa Aya hii-maneno haya hawakuyasema wale Wafasiri wa mwanzo kabisa (Salaf) wenye 
kutcgemcwa, kama Imam Ibn Jarir. Tazama kwenye Juzuu ya pili ya tafsiri yake-iliyosherehewa na kina Shakir- 
tangu sahifa 332 mpaka 335-hutaiona tafsin hiyo. Wala hawakuitaja vile vile wale Wafa$iri wanaotegemea Hadithi 


22 


JUZUU I 


AL BAQARAH (2) 


ALIF LAM MYM 


99. Hakika tumekuteremshia hoja zi!izo wazi; 
na hakuna wanaozikataa ila wale wanaovunja amri 
(za Mwenyezi Mungu). 

100. Oh, kila mara wanapofunga ahadi (hawa 
Mayahudi), baadhi yao wanaitupa? Bali wengi katika 
wao hawaamini (lo lote). 



© smspsucg 


101. Na walipojiwa (Mayahudi) na Mtume 
kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mwenye kusadikisha 
yale yaliyo pamoja nao, (Naye ni Nabii 
Muhammad), kundi moja miongoni mwa wale 
waliopewa Kitabu (cha Mwenyezi Mungu — 
Taurati) lilitupa Kitabu cha Mwenyezi Mungu 
(hicho) nyuma ya migongo yao kama kwamba 
hawajui. 

102. Wakafuata yale waliyoyafuata mashetani, 
(wakadai kuwa yalikuwa) katika ufalme wa (Nabii) 
Suleiman; na Suleiman hakukufuru, bali mashetani 
ndio waliokufuru, wakiwafundisha watu uchawi 
(waliokuwa wakiujua wenyewe tangu zamani), na 
(uchawi) ulioteremshwa kwa Malaika wawili, Haruta 
na Maruta, katika (mji wa) Babil. Wala (Malaika 
hao) hawakumfundisha yo yote mpaka wamwambie: 
“Hakika sisi ni mtihani (wa kutazamwa kutii 
kwenu); basi usikufuru.” Wakajifunza kwao ambayo 
kwa mambo hayo waliweza kumfarikisha mtu na 
mkewe (na mengineyo). Wala hawakuwa wenye 
kumdhuru yo yote kwa hayo ila kwa idhini ya 
Mwenyezi Mungu. Na wanajifunza ambayo 
yatawadhuru wala hayatawafaa. Na kwa yakini 
wanajua kwamba aliyekhiari haya hatakuwa na 
sehemu yo yote katika Akhera. Na bila shaka ni 
kibaya kabisa walichouzia (starehe za) nafsi zao (za 
Akhera). Laiti wangalijua, (hakika wasingefanya 
hivi). 











Sahihi za Mtume, kama Ibn Kathir. Tazama Juzuu ya kwanza sahifa 124, hutaiona tafsiri hiyo. Wala Maimamu 
wa kutaja hadithi sahihi za Mtume-na wakataja tafsiri ya Quran-hawa pia hawakuitaja tafsiri hiyo; ila wametaja 
kama walivyotaja Maimamu hawa; -Ibn Jarir, Ibn Kathir, Ibnul Mundhir, A 1 Bayhaqy, Ibn Is-haq na Abu 
Nunym, kama ilivyo katika sahifa 99 ya Fat-hul Qadyr ya Imam Ash Shaukany. Na ndivyo alivyofasiri Imam A 1 
Bukhary, k»jna ilivyo katika sahifa 124 ya Juzuu ya 8 ya Fat-hul Bary (Pamoja na kuisoma hiyo Fat-hul Bary). 
Basi hiyo ya kuwa waliomba kwa jaha ya Mtume siyo NDIYO: ingawa imetajwa na Wafasiri wengi wa nyuma 
baada ya hao SALAP wa kutegemewa. 

Haikuja hadithi ya Mtume SAHIHI inayosema watu wamwombe Mwenyezi Mungu kwa jaha za viumbe Vyake 
wala majina yao; wala haikusihi katika dua za Mtume dua ya kuomba kwa jaha za viumbe. 

Imekuja katika Qurani na Hadithi Sahihi kuombwa Mwenyezi Mungu kwa majina Yake. Basi tufupizike na 
Alivyotwambia Mwenyezi Mungu na Mtume Wake. Wallahi hatutakuwa watovu kwa kufupizika juu ya haya. 

Ama kuomba maiti badala ya kumwomba Mwenyezi Mungu - kama ilivyo katika Dua ya SAALTUKA - haya 
yamepindukia mipaka-yametia maji maziwani. 

93. Muradi ni kuwa walipewa amri lakini hawakuzifuata. Si kuwa walisema kwa mdomo “Tunasikia na 
tunakataa.” 


23 


JUZUU l 


Al BAOARAH !2) 


ALIF LAM MYM 


103. Na lau wangeamini na kuogopa, bila shaka 
malipo yatokayo kwa Mwenyezi Mungu yangekuwa 
bora kwao. Laiti wangalijua. 

104. Enyi mlioamini! Msiseme: “Raa’inaa” 

balij semeni “Ndhurnaa”; na sikilizeni (amri). Na 
makafiri watapata adhabu inayoumiza. 





103. Hawapendi waliokufuru miongoni mwa 
watu waliopewa Kitabu (nao ni Mayahudi na 
Manasara) wala washirikina, mteremshiwe kheri 
kutoka kwa Mola wenu. Na Mwenyezi Mungu 
humteremshia rehema zake amtakaye. Na Mwenyezi 
Mungu ni Mwenye fadhila kubwa kabisa. 

106. Aya yo yote tunayoifuta au kuisahauliza 
tunaleta iliyo bora kuliko hiyo au iliyo mfano wake. 
H ujui kwamba Mwenyezi Mungu anao uweza juu ya 
kila kitu? 







107. Hujui kwamba Mwenyezi Mungu ni 
mwenye ufalme wa mbingu na ardhi? Nanyi hamna 
mlinzi wala hamna msaidizi asiyekuwa Mwenyezi 
Mungu. 




V 


97. Mayahudi, katika hila zao za kumkataa Mtume Muhammad, walimwuiiza: “Malaika gani anayckuletea 
wahyi?” Mtume Akasema: “Jibril”. Wakasema: “Lo! Huyo adui yetu, hatumtaki. Lau kuwa Malaika mwingine 
ndiye anayekuletea Wahyi tungekufuata.” Basi Mungu anawajibu hivi. 

lbz. Suleiman aliyetajwa hapa ni Nabii Suleiman. Mayahudi wanamwitakidi Nabii Suleiman kuwa ni mfalme 
aliyepata ufalme kwa uchawi, si Mtume. Basi na hawa wachawi wa Kiislamu humnasibishia Nabii Suleiman hizo 
ilimu zao za uchawi. Basi Mwenyezi Mungu anamkanushia haya. Na Aya hii yaonesha wazi kuwa (a) uchawi ni 
amali ya ukatiri (b) kuwa mchawi hawezi kumdhuru tatu ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na (c) kuwa mchawi 
mwenyewe anadhurika kwa uchawi wake. 

Na anataja hapa Mwenyezi Mungu kuwa nyuma huko kabisa katika zama za ufalme mkubwa na ustaarabu 
mkubwa wa Mababiloni (wakazi wa Iraqi wa zamani kabisa), Mwenyezi Mungu aliwaletea Malaika wawili — 
Harut na Marut — kwa sura ya Kibinaadamu, na wakiwaambia watu kuwa wao wanajua uchawi wa kila namna 
— wa kuweka na kuondoa, wa kufarikisha na wa kuungamanisha na wa mengine. Lakini wakiwaambia vile vile, 
“Hapana ruhusa kujifundisha. Atakayekubali tumfundishe atakuwa kafiri; huu ni mtihani mnaofanyiwa na 
Mwenyezi Mungu; kama mlivyofanyiwa mtihani wa kupewa matamanio ya nafsi na mtihani wa kushindana na 
Ibilisi na kama hii. Basi huu mtihani. Yazuilieni matamanio yenu, msijifundishe.” Lakini wapi! Walijifundtsha. 
•Basi huu uchawi ulioko mpaka sasa ni pepesi za uchawi huo. Mwenyezi Mungu anawafanyia viumbe vyake 
mtihani namna kwa namna ili wadhihiri wema na wajulikane wabaya. Tazama aya ya 15$ na 249 katika Suratul 
Baqarah; na aya ya 166 ya Aali Imran, aya ya 94 ya A 1 Maida na nyenginezo. 

Kwenye maelezo ya Aya waliyoifanya kuwa ni ya 103 wamesema kuwa Nabii Yusuf katika Aya walioifanya ya 
32 katika Sura ya 12 (yaani Surat YusuJ) alisiTtwa na wale wanawake — waliompenda — kwa sifa za Umalaika 
kwa ajili ya utawa wake. Na anajua huyo mfasiri wa Makadiyani kuwa wamemsifu hivyo kwa ajili ya Uzuri wake 
uliopindukia mipaka, lakini wamefanya hivi ili wapachikie wanavyotaka kuvipachikia tu kama ilivyo dasmri yao. 

104. Waislamu walikuwa wakati mwingine wakimwambia Mtume “ Raainaa ” (Yaani kuwa ukituchunga 
kama mchungaji mzuri anavyowachunga wanyama wake, kwani sisi m wajinga, hatujui la madhara wala la 
maslaha). 


24 


JUZUU I 


AL BAQARAH (2) 


ALIF LAM MYM 


108. Je, (nyinyi makaHri wa umma huu); 
Mnataka kumwuliza Mtume wenu kama 
alivyoulizwa Musa zamani? Na anayebadilisha 
Uislamu kwa ukafiri, bila shaka amepotea njia iliyo 
sawa. 

109. Wengi miongoni mwa watu waliopewa 
Kitabu wanapenda wangekurudisheni nyinyi muwe 
makaAri baada ya kuamini kwenu, kwa sababu ya 
husuda iliyomo nyoyoni mwao; (iliyowapata) baada 
ya kuwapambanukia haki. Basi (nyinyi Waislamu) 
sameheni na puuzeni mpaka Mwenyezi Mungu alete 
amri yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye 
uweza juu ya kila kitu. 

110. Na simamisheni Sala na toeni Zaka; na 
kheri mtakazozitanguliza, kwa ajili ya nafsi zenu, 
mtazikuta kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi 
Mungu anayaona (yote) mnayoyafanya. 

111. Na walisema: “Hataingia Peponi ila aliye 
Myahudi au Mkristo.” Hayo ni matamanio yao tu 
(si hukumu ya Mungu). Sema: “Leteni dalili zenu, 
kama nyinyi ni wasema kweli.” 

11 2. Naam, wanaoelekeza nyuso zao kwa 
Mwenyezi Mungu na wakawa ni watendaji mema 
(kwa viumbe wenziwao), basi wao watapata malipo 
yao kwa Mola wao, wala haitakuwa khofu juu yao 
wala hawatahuzunika. 

11 3. Na Mayahudi husema: “Wakristo hawana 
cho chote (cha mategemeo katika dini yao)”j na 
Wakristo husema: “Mayahudi hawana cho chote 
(cha mategemeo katika dini yao)”; na hali wote 
wanasoma Kitabu (walichoteremshiwa bila ya 
kufuata yaliyomo ndani yake). Na hivi ndivyo wale 
wasiojua (makafm wa Kiarabu) wasemavyo. Ni 
mfano. wa kauli yao (wale wahopewa Vitabu. Kila 
dini moja inatukana dini ya pili). Basi Mwenyezi 
Mungu atahukumu baina yao siku ya Kiyama katika 
yale waliyokuwa wakikhitilafiana. 

11 4. Na ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule 
anayezuia misikiti ya Mwenyezi Mungu kwamba 
humo lisitajwe jina lake na akajitahidi kuiharibu? 















9 









Na tamko hili linashabihi tamko la Kiyahudi ambalo maana yake ni “Wewe mjinga mpotofu!’ 

Basi Mayahudi wakaona wamepata njia nzuri ya kumtukana Mtume kipunjo pasina mwenyewe kujua wala watu 
wake kutambua. Ikawa wakitika barazani kwa Mtume hukithirisha kumwambia Mtume 'Raainaa'; na 
wanakusudia maana ya ‘Wewe mjinga mpotofu!’ 

Mwenyezi Mungu akakataza kutumiwa hilo tamko la Raainaa katika kumsemeza Mtume; Watumte tamko 
jengine lenye maana ile ile. Nalo ‘ Ndhurnaa na maana yake ni ile iie ya kuwa ‘Tutazame kama mchungaji 
mwema anavyotazama wanyama wake” 


25 


5 



JUZUU I 


AL BAOARAH (?) 


ALIF LAM MYM 


Watu hao haitawafalia kuingia humo misikitini ila 
kwa kuogopa. (Yaani watieni adhabu kwa ubaya wao 
huo hata wawe katika khofu). Hao watapata fedheha 
katika dunia, na katika Akhera watapata adhabu 
kubwa. 

1 1 5 . Na Mashariki na Magharibi ni ya Mwenyezi 
Mungu. Basi mahala po pote mgeukiapo 
(alikokuamrisheni Mwenyezi Mungu mtazikuta) 
huko radhi za Mwenyezi Mungu. Bila shaka 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye wasaa (mkubwa 
kabisa) na Mwenye kujua (kukubwa kabisa vile vile). 








Wakaikosa Mayahudi fursa hii ya kumtukana Mtume kipunjo mbele ya macho yake na mbele ya watu wake. 

106. Baadhi ya Mifano ya hukumu zilizonasikhiwa (zilizofutwa) kwa hukumu nyingine ni ulevi. (a) Ulevi 
ulikuwa halali lcabla ya kuja Uislamu. Kisha ukaharimishwa nyakati za Sala. Kisha ukaharimishwa kabisa. (b) Sala 
ilikuwa Asubuhi na Jioni tu. Kisha ikawa mara tano. (c) Katika kufunga ilikuwa pana khiari. Mtu akitaka atafunga 
na akitaka atatoa sadaka ya chakula awape masikini badala ya kufunga. Kisha ikawa lazima kufunga maadam hana 
udhuru wo wote. 

Kwenye maelezo ya Aya walioihisabu kuwa ni ya 107 (na khasa ihvyo m Aya 106) wamekanusha habari ya 
Naskh, wakasema kuwa Aya za Quran hazipingani. Hapana shaka kuwa Aya za Quran hazipingani. Lakini amri 
zake — na khasa makatazo yake — hazikuwa zikiamrisha jambo na kulikataza kwa ghafla. Lakini mara nyingi 
huliamrisha kidogo kidogo na kulikataza kwa daraja — kidogo kidogo. Na hivi ndivyo kila mwenye hikima 
anavyofanya. Na Mwenyezi Mungu kajisifu mara nyingi katika Quran kuwa ni Mwenye hikima na Mambo Yake 
Yote anayafanya kwa Hikima. Na Kuantrisha kidogo kidogo na kukataza kidogo kidogo ndiyo Hikima. Na mifano 
tulioitoa katika maelezo ya Aya hii inatosha kuonyesha uwongo wa kukataa kwao Naskh. Na Aya hii ya 106 
inaonyesha dhahiri haya wanayoyasema ulamaa wanaokubalisha Naskh. 

108. Watu wa Nabii Musa walimfanyia vihendo vingi Nabii Musa — vya kumtaka hiki na hiki; hata walimtaka 
(a) Amtake Mwenyezi Mungu Awasemeze na (b) Waonane naye. Basi na hawa makaAri wa Kiqureshi walianza nao 
kutaka kama hawa. 

1 1 4. Mtume alipokuwa Makka Maqureshi wakimzuilia asisali katika Al-Kaaba yeye wala watu wake. Na 
baada ya kuwa wako Madina walifunga $afari kuja Makka kufanya ibada, Maqureshi wakawazuilia vile vile. 

Maelezo yaliyo sahihi ya Aya walioifanya kuwa ni ya 115 (na hakika ni ya 1 1 4) ni yale waliyoyatia mwanzo 
kabisa katika maelezo ya Aya walioifanya kuwa ni ya 1 16. Maelezo waliyoyatia katika hiyo waliyoifanya kuwa ni ya 
11 j ni ya Propaganda tu ya dini yao — isiyokubaliwa na Uislamu. Oini yao wenyewe waliyoizua. Uislamu 
haumkubalishii mtu kupewa Utume BAADA ya Nabii Muhammad. Na tumekwisha kutaja habari hii katika 
kurejeza maelezo ya Aya ya 4 ya sura hii hii. 

115. Wamepachika ya uwongo tena katika maelezo ya Aya waliyoifanya kuwa ni ya 116, nayo ni ya 115. 
Kwanza wamesema kuwa huyo Mirza Ghulam wao, aliyezaltwa Bara Hindi kwenye kitaa cha Kadiyan (Punjab); 
aliyezaliwa na baba na mama wa Kihindi; akawako ulimwenguni kisha akafa kiasi cha miaka mia sasa. Wamesema 
kuwa huyo' ndiye huyo Masihubni Maryam (Nabii Isa) aliyetajwa katika Quran na Hadithi za Mtume aliyezaliwa 
Falastin (Palestine) na mama wa Kiisrail pasina baba, (kazaliwa kwa Muujiza) ambaye aliishi ulimwenguni siku za 
kuishi kisha akaondoka kiasi cha miaka alfu mbili sasa-, na akasema Mtume kuwa mwisho wa ulimwengu atarejea 
kwa muujiza vile vile kama alivyozaliwa kwa muujiza na akaondoka kwa muujiza. Makadiyani wanasema kattka hii 
tafsiri yao kuwa Masihi aliyetajwa na Mwenyeai Mungu na Mtume ndiye Mirza Ghulam wao! Maneno haya ni ya 
kichaa na wazimu. Na ni wazimu mtu kujibizana na wanaojitia — kusudi — kichaa na wazimu, ili wawatie watu 
wazimu. Wazimu utaambaa kichaka cha Uislamu, uwasawawe wao wenyewe tu. Wanajitia wazimu makusudi na 
pambani ili wawapambanize watu na dini yao ya haki! Watapambanika wabaranganyike wao wenyewe. 

Pa pili walipopaongezea ni kusema kwao: “Mtume s.a.w. alisema ya kwamba katika wakati wa Masih-ul- 
Mawuud jua litakucha toka Magharibi”. Uwongo kabisa. Hakuna kabisa katika Hadithi za Mtume tamko la 
Masih ul-Mawuud. Hii ni tamko wanalompachikia nalo huyo Ghulam wao. Tamko la Masih ul-Mawuud halimo 
katika Quran wala Hadithi za Mtume. Humo mna tamko la Masihu tupu. Au Masihubn Maryam. Na katika 
Hadithi za Mtume liko vile vile tamko la Masihud Dajjal — Potezaji kubwa litakalokuja mwisho wa ulimwengu. 


26 


JUZUU I 


AL BAOARAH (2) 


ALIF LAM MYM 


1 16. Na (makafiri) wanasema: “Mwenyezi 

Mungu amejifanyia mtoto.” Ameepukana na hilo 
(Mwenyezi Mungu); bali ni (viumbe) vyake (tu 
vyote) hivyo vilivyomo mbinguni na ardhini (si 
watote wake). Vyote vinamtii yeye (kwa utumwa). 

117. (Yeye ndiye) Muumba wa mbingu na ardhi 
pasina ruwaza; na anapotaka jambo basi huliambia 
tu, “Kuwa ,, * > nalo huwa. 

X 18. Na walisema wale wasiojua (kitu), (yaani 
Makafiri wa Kiqureshi): “Mbona Mwenyezi Mungu 
hasemi nasi au kutufikia hoja (tunazozitaka)? ,, 
Vivyo hivyo walisema wale waliokuwa kabla yao, 
mfano wa kauli yao hii; nyoyo zao zimefanana. 
Hakika Sisi tumezibainisha hoja (zetu zote; 
zimewabainikia) kwa watu wenye kuyakinisha 
mambo. 

1 1 9. Hakika sisi tumekutuma ubainishe haki, 
kwa kubashiri na kuonya, wala hutaulizwa watu wa 
Motoni (kwa nini wakaingia Motoni). 

120. Hawatakuwa radhi juu yako Mayahudi wala 
Wakristo mpaka ufuate mila yao. Sema: “Hakika 
uwongozi wa Mwenyezi Mungu ndio uwongozi 
(khasa).” Na kama ukifuata matamanio yao baada 
ya yale yaliyokufikia ya ujuzi (wa kweli) hutapata 
msaidizi yo yote wala mlinzi kwa Mwenyezi Mungu. 

121. Wale (katika Ahlil Kitabu) tuliowapa 
Kitabu (Taurati, Injili, Zaburi, . . .) wakakisoma 



Labda chanzo chake ni huyu mtu wao — Mirza Ghulam — wanayemwita Masih ul-Mawuud. Basi uwongo 
mpachiko wao huu. Hakutamka Mtume tamko hilo la Masihul Mawuud. Nawatuonyeshe Hadithi hiyo katika 
vitabu vya Hadithi vya kutegemewa. 

Mtume alisema kttwa moja katika alama za kutika Kiyama ni kutoita jua Magharibi likachwa Mashariki, kama 
alivyosema — na Mwenyezi Mungu pia — • kuwa nyota zitapukutika, bahari zitachanganyika, bahari zitawaka 
moto, wanyama wote watakusanyika pamoja kwa khofu. Na kama haya. Na yakisha kufika haya hapatachukua 
muda. Mara ulimwengu utakwisha. Wao wanasema kuwa Jua ndilo limekwisha kuchomoza Magharibi kwa kuja 
Mkadiyani wao huyo! Mbona basi ulimwengu haujesha? Na tangu ktija Mkadiyani wao huyo ni kiasi cha miaka 
mia sasa. Uwongoi Wana nyuso kavu kweli kweii, zisizokuwa na Zaibaki hata chembe! Hawana haya kusema 
uwongo utio dhahir shahir. Na kuzua uwongo wa dhahir shahir kama hivi ni alama ya kutoamini maneno ya 
Mungu lcama alivyosema Mwenyewe Mwenyezi Mungu kattka Aya ya 1 0 $ ya Suratun Nahl. Natutahadhari na 
uwongo wao hawa ambao hamu yao ni kuwapoteza Waislamu. Wametoka kwao huko Bara Hindi kuja huku — 
na kwingineko — wawapoteae Waislamu tu. Na huko kujiita kwao tuaitlamu ni kujirembaremba tu iii wadhihiri 


kuwa Waislamu; kama wanatryojiremba wacheza Kiluwa na Kumba na Kisonge na zilizo kama hizi. Na hao 
wacheza ngoma hizo wanafanya hayo kwa mchezo tu, sio kuwakhadaa watu. Lakini Makadiyani wanajiremba 
hivyo kwa ajili ya kuwapoteza watu na dini yao ya haki. 

Pa tatu pa uwongo walipopapachika — hali ya kuwa macho ya walimwengu wote yanawasuta na kope 
zinawasusuwika — ni kusema kwao: “Na sasa katika zama za Masihi wake, Seyyidna Ahmad (walitia dua) utaenea 
(yaani Uislamu) pande za magharibi yaani Ulaya na America.” 

Waongo wakubwa Makadiyani wapotezaji watu wajinga. Ati Uislamu umebashiriwa na Mwenyezi Mungu na 
Mtumcwe kuwa utaingia kidogo kidogo katika Ulaya na America katika zama za Ghulam wao, na hali ya kuwa 


27 


Oj <*«m**j 


AL BAQARAH (2) 


ALIF LAM MYM 


JUZUU J 


kama ipasavyo kukisoma (bila ya kupotoa tafsiri 
yake wala kutoa hili na kutia lile), hao huiamini hii 
(Quran wakasilimu). Na wanaokikanusha (hicho 
Kitabu chao wakapinduapindua tafsiri yake na 
wakaongeza na wakapunguza), basi hao ndio wenye 
hasara. . 

122. Enyi kizazi cha Israili (Mayahudi)! 
Kumbukeni neema Zangu nilizokuneemesheni, na 
(kumbukeni) nilivyokufadhilisheni juu ya viumbe 
wengine (wote waliokuwa zama hizo). 

123. Na iogopeni siku ambayo nafsi haitaifaa 
kitu nafsi nyingine, wala hakitakubaliwa kikomboleo 
kwake; wala maombezi hayataifaa, wala 
hawatanusuriwa. 

124. Na (kumbukeni khabari hii: ) Mola wake 
alipomfanyia mtihani (Nabii) Ibrahim kwa amri 
nyingi; naye akazitimiza. Akamwambia: “Hakika 
mimi nitakufanya kiongozi wa watu (wote).” 
(Ibrahim akasema:) “Je, na katika kizazi changu 
pia?” Akasema: “(Ndio lakini) ahadi Yangu 
haitawafikia (waovu) madhalimu wa nafsi zao”; 
(itawafikia walio wazuri). 

125. Na (kumbukeni khabari hii pia:) 

Tulipoifanya nyumba (ya Al-Kaaba) iwe mahaU pa 
kuendewa na watu na mahaU pa salama. Na mahali 
aUpokuwa akisimama Ibrahimu pafanyeni pawe pa 
kusalia. Na tuUmwusia Ibrahimu na Ismaili 
(tukawaambia): “Itakaseni (isaHsheni) nyumba 

yangu kwa ajili ya wale wanaoizunguka kwa ajiU ya 
kutufu na wanaokaa hapo na (kwa ajUi ya) 
wanaorukuu na kusujudu hapo pia.” 














> • 


0*1 

® ^ 'j&d 8 



Ghulam wao huyu kazaliwa katika hii kame ya Kumi na Nane ya Masihi, 1800 A.D. Makadiyani waliosoma 
wanajua na kila mwenye kusoma tarekhe ya Uislamu anajua — kuwa Uislamu umeingia katika Ulaya (Spain, 
PortugaJ, Prance, Italy) tangu zama za Matabiina katika dola ya Bani Umayya katika karne ya Mia Saba ya 
Masihi, 700 A.D. Na umeingia Ulaya Greece, Albania, Rumania, Bulgaria, Hungary, Poland, Yugoslavia na 
kwengineko tangu katika nguvu za dola ya Kiturky katika karae ya Kumi na Nne ya Kimasihi, 1400 A.D. Na 
mpaka leo sehemu nyingi za nchi hizi zina Uislamu wao. Nende yoyote huko atayaona haya. Wao wanajidai kuwa 
Uislamu umeatua kuingia Ulaya zama za Mkadiyani wao. Wao wanadhani kuwa kila mtu katika nchi hizi ni 
mjinga; wa kumchezea. Wamehizika. Hawawezi kutula Bunga, isipokuwa wachache wanaowaghuri kwa ambayo 
hatupendi kuyasema. Laldni lcila mtu anajua. Na mwenye macho haambiwi tazama. Tazama uwongo wao huu! 
Hawana ltaya hata chembe kwenda kuupachika humu katika hii wanayoita Maelezo; kumbe Mapotezo. 
Wataendelea wenyewe tu kujipoteza; hawatampoteza mwingine inshallah. Na Amenca umefika Uislamu kabla ya 
Colurabus kufika huko kwenye mwisho wa karae ya 1400 A.D. 

1 1 6. Wakristo wanadai kuwa wanamwita Isa mtoto wa Mungu kwa sababu ati Mwenyezi Mungu Amemwita 
“Mwanawe” (kama ilivyo katika vitabu vyao). Lakini ukisoma vitabu vyao utaona kuwa Adam pia ameitwa mwana 
wa Mungu, na wala Wakristo hawaamini kuwa ni mwanawe. Tazama Luka 3:38. Hapana shaka kuwa “uwana” 
huu ni wa huruma na mapenzi tu, kama vile mtu amwitavyo “mwanangu” mtumishi wake ampendaye. Si 
“uwana” wa kizazi. 

x 1 8. Maqureshi walimwambia Mtume Muhammad kuwa hawatamkubali kuwa Mtume mpaka Mwenyezi 



28 





JUZUU I 


AL BAOARAH ( 2 ) 


ALIF LAM MYM 


126. Na (kumbukeni khabari hii nayo:) 

aliposema Ibrahimu: “Ee Mola wangu! Ufanye mji 
huu (wa Makka) uwe wa salama na uwape wakazi 
wake matunda; wale wanaomwamini Mwenyezi 
Mungu na siku ya mwisho.” (Mwenyezi Mungu) 
akasema: “Na mwenye kukufuru (pia) 

nitamstarehesha kidogo, kisha nitamsukumiza katika 
adhabu ya Moto, napo ni mahali pabaya kabisa pa 
kurejea.” 

127. Na (kumbukeni khabari hii pia:) Ibrahimu 
alipoinua kuta za nyumba (hii ya Al-Kaaba) na 
Ismaili (pia)j (wakaomba wakasema:) “Ee Mola 
wetu! Tutakabalie (amali yetu hii ya kujenga huu 
msikiti). Hakika wewe ndiye Mwenye kusikia, na 
Mwenye kujua.” 

128. “Ee, Mola Wetu! Utufanye tuwe 

wanyenyekevu kwako. Na miongoni mwa kizazi 
chetu (pia ufanye) umma mnyenyekevu kwako. Na 
utuonyeshe njia ya ibada yetu na utusamehe. Bila 
shaka Wewe ndiye Mwenye kusamehe na Mwenye 
kurehemu.” 

129. “Ee, Mola wetu! Waletee Mtume 

anayetokana na wao, awasomee Aya Zako, na 
kuwafundisha Kitabu (chako) na hikima (nyingine) 
na awafundishe kujitakasa (na kila mabaya). Hakika 
Wewe ndiye Mwenye nguvu, na ndiye Mwenye 
hikima. 

130. Na nani atajitenga na mila ya Ibrahimu 
(akaichukia dini hii ya Kiislamu) isipokuwa anayeitia 
nafsi yake katika upumbavu? Na kwa yakini sisi 
tulimchagua (Ibrahimu) katika dunia; na kwa hakika 
yeye katika Akhera atakuwa miongoni mwa watu 
wema (kabisa). 

1 3 1 . (Kumbukeni habari hii:) Mola wake 

alipomwambia: . “Nyenyekeaj” akanena 

“Nimenyenyekea kwa Mola wa walimwengu 
(wote)”. 

132. Na Ibrahimu akawausia haya wanawe*, na 
Yaakubu (pia akawausia wanawe): “Enyi wanangu! 
Hakika Mwenyezi Mungu amekuchagulieni dini hii; 
basi msife ila nanyi mmekuwa wanyenyekevu.” 

133 - Je; (nyinyi Mayahudi na Manasara) 
mlikuwapo yalipomftkia Yaakubu mauti, 
alipowaamhia wanawe: “Je, mtamuabudu nani 




c\i) 1» CU 


2 <K 







& 


< 7 % \ •**¥ w * * " 



3 ' >1 


Mungu awakabili uso kwa uso, Subhanahuuwa Ta*ala, awaambie kuwa ‘Kweli Muhammad m mjumbe Wangu.’ 
Na watitaka vihendo (vitimvi) vingi vinginevyo kama hivi. 

1 24. Nabii Ibrahim atipofanyiwa mitihani yote ya amri za Mwenyezi Mungu na makatazo yake na ya mambo 


29 



JUZUU 1 


AL BAQARAH (2) 


ALIF LAM MYM 


baada yangu?’’ Wakasema: “Tutamwabudu Mola 
wako na Mola wa baba zako, Ibrahimu na Ismaili na 
Is-haka; Mungu Mmoja tu, na sisi tunanyenyekea 
kwake. ,, 

1 34. Hao ni watu waliokwishapita, (hapana faida 
kujitapa nao). Watapata waliyoyachuma, nanyi mta- 
pata mtakayoyachuma, wala hamtaulizwa nyinyi 
waliyokuwa wakiyafanya wao. (Kila mmoja 
ataulizwa alipwe kwa alilolifanya mwenyewe). 

135. Na wakasema: (Mayahudi kuwaambia 

Waislamu): “Kuweni Mayahudi (mtaongoka) ,, (na 
wakasema Manasara nao kuwaambia Waislamu) au 
(Kuweni) Wakristo mtaongoka.” Sema: “Bali 

(tunashika) mila ya Ibrahimu aliyewacha dini za 
upotofu akashika dini ya haki, wala hakuwa (kabisa) 
katika washirikina.” 

136. Semeni nyinyi (Waislamu waambiwe 
Mayahudi na Manasara; waambieni): 
“Tumemwamini Mwenyezi Mungu na yale 
tuliyoteremshiwa, na yale yaliyoteremshwa kwa 
Ibrahimu na Ismaili na Is-haqa na Yaaqubu na 
kizazi (chake Yaaqubu); na waliyopewa Musa na 
Isa na pia yale waliyopewa Manabii (wengine) 
kutcka kwa Mola wao; hatutafautishi baina ya yo 
yote katika hao. (Wote tunawaamini); na sisi 
tumenyenyekea kwake.” 

137. Basi wakiamini hao (Manasara na 
Mayahudi) kama mnavyoamini (nyinyi), itakuwa 
kweli wameongoka. Na wakikengeuka basi wao 
wamo katika upinzani tu. Basi Mwenyezi Mungu 
atakukinga na shari yao, na Yeye ndiye asikiaye na 
ajuaye. 

138. (Uislamu ni) pambo la Mwenyezi Mungu 
(alilotupamba. Kuweni na nyinyi Waislamu;). Na ni 
nani aliye mzuri kwa kupamba kuliko Mwenyezi 
Mungu? Na sisi tunamuabudu yeye tu. 

139. Sema (Ee Muhammad uwaambie Mayahudi 
na Manasara): “Oh! Mnahojiana nasi juu ya jambo 








j su)| ( 3*5 t fiiut 

_ /31 | i < > ? < < 



mengine, na akafuzu; Mwenyczi Mungu alimwambia kuwa kampa daraja ya Uimamu juu ya viumbe. Nabii 
Ibrahim aliCurahi akashukuru na akamwomba kuwa na katika kizazi chake wapewe Uimamu pia. Mwenyezi 
Mungu akamwambia kuwa Nasaba tupu ya kunasibika naye (Nabii Ibrahimu) haitakuwa sababu ya kuwapatia 
Uimamu — sharti wafanye amali nzuri. 

Na yote haya ni kufundishwa na sisi pia kuwa tusitegemee nasabu zetu. Siyo nguzo ya kwegema (kuegemea) 
‘Nguzo ya kwegema ni amali njema zinazofanywa kwa nia njema.’ Mtume kasema: “Mwenyezi Mungu hatazami 
sura zenu wala mali yenu lakini anatazama nyoyo zenu na amali zenu.” Tazama aya ya 80 ya sura hii hii. 

Wamedokeza tena upotezi wao katika maelezo ya Aya waliyoihisabu kuwa ni ya 125 (Nayo ni ya 124). 
Waliandika hivi: “Nabii Ibrahimu alipopewa unabii, aliomba wazao wake nao wapewe neema hiyo. Mwenyezi 
Mungu alikubali kuwa, ndiyo, unabii utaendelea. . .” Wamepachika haya makusudi ili kumthibitishia huyo 
Ghuiam wao Utume wanaomdaia! Lakini haya kaambiwa Nabii Ibrahimu — kiast cha miaka elfu tano sasa 


30 


JUZUU 1/2 


AL BAOARAH (2) 


SAYAQULU 


la Mwenyezi Mungu” (kwa nini Utume ukaja 
upande wetu)? Na hali Yeye ni Mola wetu na Mola 
wenu? (Mlipokuwa wazuri alikupeni nyinyi. Na 
mlipoharibika katupa sisi). Na sisi tuna vitendo 
vyetu, nanyi mna vitendo vyenu; nasi tunajihalisisha 
kwake tu. (Nyinyi mnaabudu Masanamu) 

140. Mnasema (nyinyi Mayahudi na Manasara) 
kuwa Ibrahimu na Ismaili na Is-haqa na Yaaqubu 
na kizazi (chake) walikuwa Mayahudi (kama nyinyi) 
au Wakristo (kama nyinyi)? Sema: “Je, nyinyi 
mnajua zaidi au Mwenyezi Mungu? Na ni nani 
dhalimu mkubwa kuliko yuie afichae ushahidi alio 
nao utokao kwa Mwenyezi Mungu? Na Mwenyezi 
Mungu si Mwenye kughafilika na hayo 
mnayoyafanya.” 

14 1. Hao ni watu waliokwishapita. (Hapana 
faida kujitapa kwa ajili yao). Wao watapata 
waliyoyachuma, na nyinyi mtapata mliyoyachuma, 
wala hamtaulizwa nyinyi yale waliyokuwa wakifanya 
wao; (wala wao hawataulizwa walipwe kwa 
mnayoyafanya nyiye. Kila mtu atalipwa kwa lake). 

142. Karibuni wapumbavu miongoni mwa watu 

watasema: “Nini kilichowageuza kutoka kibla chao 
walichokuwa wakikielekea?” Sema: (uwaambie) 

“Mashariki na Magharibi ni ya Mwenyezi Mungu; 
humwongoza amtakae katika njia iliyonyoka.” 

143. Na vivyo hivyo tumekufanyeni umati bora 
(kama kibla chenu tulivyokifanya bora) ili muwe 
mashahidi juu ya watu, na Mtume awe shahidi juu 
yenu. Na hatukukifanya kibla ulichokuwa nacho 


0 ki &£>> 


V 6j ■&} 








(5000). Wamckuja baada yake chungu ya Mitume, hata anaitwa Baba wa Mitume. Khalafu baada ya Kupita 
miaka yote hiyo ndio imeambiwa katika Quran na Hadithi za Mtume — kama tulivyobainisha katika maelezo ya 
Aya ya 4 ya Suratul Baqarah — kuwa sasa baada ya Nabii Muhammad hapewi tena mtu mwengine Utume. 
Watafedheheka tu maisha Makadiyani na watahizika, kwani wanaitafuta wenyewe hizaya. Na haambiwi u Pole M 
mtu kwa ugonjwa wa kujitakia. 

1 26. Nabii Ibrahimu alipoiombea kheri nchi ya Makka na akawaombea riziki wakazi wake, aliwaombea 
wale Waislamu tu. Mwenyezi Mungu akamwambia u La, ukubwa wa dini mbali na rizikt mbab. Ukubwa wa dini 
ndio haupati ila mwema. Ama riziki hapa duniani nitampa yo yote yule, akiwa Mwislamu au akiwa si Mwislamu.” 

133. Mayahudi walimkanusha Mtume alipowaambia kuwa Nabii Yaaqubu aliwausia watoto wake kufuata 
Uislamu. Basi Mwenyezi Mungu ndiyo anawaambia (< Mlikuwapo nyinyi hata mnakanusha?” 

136. Aya hii mara nymgi Mtume akiisoma katika rakaa ya mwanzo ya suna ya Al-fajiri(kabliya), na akisoma 
katika rakaa ya pili aya ya 64 ya Surat aali-Imran. 

138. Watoto wa Kikristo hubatizwa (huchovywa ndani ya maji wanayoyaitakidi kuwa matakatifu). Basi hapo 
huitakidiwa kuwa washapakika Ukristo. Ndio wanaambiwa hapa kuwa dini ya Kiislamu ni dini inayowafiki tabia 
(Nature) ya binaadamu wote. Basi nawapakike hii rangi aliyowapaka Mwenyewe Mwenyezi Mungu. 

139. Mayahudi na Manasara waliwaambia Waislamu kuwa “Uwongo, Muhammad si Mtume, kwani Mitume 
hutokana na Mayahudi.” Basi ndiyo wakaambiwa wawambie kuwa “Kwani Mola si huyo mmoja tu, na sisi sote si 
waturnwa wake? Si yo yote yule atakayekwenda mwendo mzuri atapendwa na apewe fadhila na Mola wake? Sharti 
awe Yahudi?” 


31 


K r> '4 2C^>2 



JUZUU 2 


AL BAQARAH <2) 


SAYAOUl U 


(mara ya kwanza kuwa ndiyo kibla chako sasa na 
mpaka mwisho wa ulimwengu) ila tupatc kumjulisha 
(atambulikane) yule anayemfuata Mtume na yule 
anayegeuka akarejea nyuma. Na kwa yakini lilikuwa 
jambo gumu isipokuwa kwa wale aliowaongoza 
Mwenyezi Mungu. Na Mwcnvezi Mungu hakuwa 
mwenye kuipoteza imani yenu. Kwani Mwenyezi 
Mungu kwa watu ni Mpole sana (na) mwenye 
rehema. 

144. Kwa yakini tukiona unavyogeuzageuza uso 
wako mbinguni. Basi tutakugeuza kwenye Kibla 
ukipendacho. Basi geuza uso wako upande wa 
Msikiti Mtakatifu (Al-Kaaba); na po pote 
mnapokuwa zielekezeni nyuso zenu uliko (msikiti 
huo)j na hakika wale waliopewa Kitabu wanajua 
kwamba hiyo ni haki itokayo kwa Mola wao; na 
Mwenyezi Mungu si Mwenye kughaHlika na yale 
wanayoyatenda. 

145. Na hao waliopewa Kitabu, hata ukiwaletea 
hoja za kila namna, hawatafuata Kibla chako; wala 
wewe hutafuata kibla chao, wala baadhi yao 
hawatafuata kibla cha wengineo; na kama ukiyafuata 
matamanio yao baada ya kukulikia ilimu, utakuwa 
miongoni mwa madhalimu (wenye kudhulumu nafsi 
zao). 



142. Mtumc alipokuwako Makka — anaposali peke yake au pamoja na watu wake — alikuwa akiuelekea 
ukuta wa kusini wa Al-Kaaba, ili awe kaielekea Al-Kaaba — hiyo iliyoko mbele yake hapo — na iwe kaelckea 
Baytil Makdis (Baytil Muqaddas) iliyoko Falastin. Aliendelea vivi hivi mpaka alipohama Makka kwenda Madina. 

Alipofika Madina — ambayo iko katikati baina ya Makka (kwenye Al-Kaaba) na Baina ya Falastin (kwenye 
Baytil Muqaddas) ilikuwa haimkiniki kuweza kuvielekea vyote vibla viwili (Al-Kaaba na Baytil Muqaddas) wakati 
mmoja kama alivyokuwa akiweza alipokuwa Makka. 

Basi alikielekea kibla cha Baytil Muqaddas, akakipa mgongo kibla cha A 1 Kaaba. Alidumu juu ya haya kiasi cha 
mwaka unusu. Kisha akaambiwa akipe mgongo kibla cha Baytil Muqadda$ aelekee cha Al-Kaaba. 

Basi hapo ndipo walipotokwa na maneno hao Mayahudi kusema, “Ana nini? Mbona kigeugeu”! Na hali ya 
kuwa wanaona katika Taurati na Injili kuwa Mtume huyo Muhammad ataelekea huko (Beytil Muqaddas) na huko 
(A 1 Kaaba). Wakiyajua hava lakini wakitaka kutukana tu na kuwapoteza watu. Basi Mwenyezi Mungu 
anamfundisha Mtumc Wake jawabu ya kuwajibu. 

Masjidul-Aqsa ndio huo Msikiti wa Baitil-Maqdas ambao ulitiwa msingi na Nabii Ibrahim kama alivyoutia 
msingi Msikiti wa MAKKA [Al-Masjidul-Haraam; na akaujenga. Baada ya kupita miaka 40 tangu kuujenga 
Msikiti wa Makka ndipo alipoutia msingi Msikiti huu wa Baitul-Maqdis kama ilivyo katika Hadithi ya Mtume 
Sahihi iliyopokewa na Maimamu hawa:- Muslim, An nassai na Ibnu Maajah. 

Kisha ukajengwa vizuri kabisa na Nabii Daud na Nabii Suleiman. Na kusali katika Msikiti huu sala moja ni 
kama kusali sala hiyo mara elfu katika misikiti mengine, isipokuwa Msikiti wa Madina. Na Imam Al-Bazzar 
amepokea kuwa kama sala khamsumia. 

Na Mtume alisema kama ilivyo katika Hadiihi Sahihi iliyopokewa na Maimam wote wa Hadithi kuwa:- 
“Haifungwi safan kuiyendea Misikiti mcngme isipokuwa mitatu hii basi — wa Makka wa Madina na huu wa 
Baitul-Maqdis. 

Na Msikiti huu ulifikwa na maafa mengi — ukavunjwa ukatupwa kabisa kisha ukajengwa tena. Na ilipata 
kupitiwa na miaka mingi na hali ya kuwa ni kiwanja kitupu. 

Kisha katika mwaka wa 17 wa Hijra akautengeza Sayyidna ‘Umar Bin Khaitab. Basi ukadumu katika mikono ya 


32 



